Garkuwar Musulmi Ta Addu'o'i Daga 
Aikur'ani Da Sunna 


Talifin 
Shaikh Sa'id Ibn Ali Ibn Wahf Al-Kahdani 


Fassarar 


Bashir Aliyu Umar 


Wadanda Suka Yi Bitarsa 
Muhammad Sani Umar 
Abubakar Muhammsd Sani 


Mal Yadawa 


Ofishin Harkokin Buga Littattafai da Bincike na limi 
Ma'aikatar Harkokin Addinin Musulunci Da Wakafai 
Da Kuma Ws'azi Da Shiryarwa 


1436 H 


@ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد, ۱:۲۲ ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية اثناء النشر 
القحطاني »س عيد بن علي بن وهف 
حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة - الرياض 
٩‏ ص : ۱۷۲۱۲ سم 
ردمك : ٩‏ - ۲۹۵ - ۲۹ - ۹۹۲۰ 


(النص باللغة الهوسا) 


١‏ - اللأدعية والآوراد 


ديوي ۲۱۲,۹۳ 


۲۰/۳۹۵ : رقم الایداع‎ 
AAU YAN LO : ردمك‎ 


الطبعة السابعة عشرة 


۳ هد 


Abubuwan da ke ciki 


Abubuwan da Ka 1م‎ 1 1 1 1 1 1 ease sees 
Gabatarwar Mai Fassara........................ooooooo 


1. Addw'o'in tashi daga batCi...................ooocoo 
2. Addi'arsanyatuf& uu U [ ز 2 ز‎ nterin 2 anteni 
3. Addw'ar sanya sababbin tufafi......................................... 
4. Addw'ar da ake ma wanda ya sanya sabuwar tufa............ 
5. Abin fadi yayin cire tufafi...............oooooco.oo 
6..Addu'ar shiga bandaki ................................................... 
7. Addw'ar fita daga bandaki............................................... 
8. Zikir gabanin alWala د کو وهو ههاو ووه دو‎ 
9. Zikiri bayan gama alWala ..............oooooo 
10. Zikiri yayin fita daga gida............................................. 
13. Zikiri yayin shiga gida...................ooooooo 
12. Addw'ar tafiya zuwa masallatci...................................... 


13. Addw'ar shiga masallaci ................ 
14. Addu'ar fita daga masallaci 


15. Addw oin kiran sallah....................ooooWoooo 
16. Addw'ar bude sallah (wato bayan an yi kabbarar harama) 
17:6 0310781 Rukun [1 [1 ام مد مت فا‎ 
18. Addu'ar dagowa daga Ruku'u ..................................... 
19, Adu کق‎ Sujada insen ir nai 
20. Addu'ar Zama Tsakanin Sujadar Farko Da Ta Biyu 
21. Addu'ar Sujadar Tilawar AlKur'ani............................... 
22: TaBlyya EN 1 [1 1 1 1 0006 


23. Salati Ga Annabi, tsira da amincin Allah su 


tabbata a gare shi, bayan Tahiyya ................................. 
24. Addw'ar bayan Tahiyar karshe kafin Sallama................ 
25. Zikirin bayan an yi sallama daga sallah......................... 


26. Addw'ar sallar Istihara (neman zabin Allah idan 


mutum zai aikata Wani abu)................ooooo 


58 ممم مم ممم عمو مومعو لوو Zikirin Safiya da Maraice..................‏ .27 


28. Addu'a yayin da za a Yi bafci................... oo 71 
29. Addu'a yayin da ya mutum ya juya a cikin kwanciyar barci...... 78 
30. Addu'ar wanda ya razana a cikin barci, 

da wanda ya kasa barci.................ooooooooo 78 
31. Wanda ya yi mafarki mara kyau.................... Woo 79 
32. Addu'ar Kunutin Witiri................... s... 79 
33. Addu’ar bayan sallama daga Wutifi .ل‎ 81 
34. Addu'ar maganin damuwa da bagin ciki.................................. 82 
35. Addu’ar tafiyar da Kuncin zuciya .............oooooe 83 
36. Addu'ar gamuwa da abokan gaba, ko wani mai فكلا‎ 84 
37. Addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wani mai iko................... 85 
38. Addu'a akan abokan gaba...............o..ooooooooooooo 87 
39. Abin da wanda ya ji tsoron wasu mutane zai fada..................... 87 
40. Addu'ar wanda ya fitinu da shakka a cikin imani..................... 88 
41. Addw'ar neman biyan تسګا‎ 88 
42. Addu'ar wanda ya fitinu da wasuwasi a cikin salia da karatu... 89 
43. Addu'ar wanda al'amari ya tsananta a gare Shi ........................ 90 
44. Abin da wanda ya aikata wani zunubi zai yi kuma ya fadê ....... 90 
45. Addu'ar korar Shaidan da WASUWAaSINSA..............o 90 
46. Addu'a yayin da wani abu da ba ya so ya afku, 

ko abin da ya fi Karfinsa..................ooooooetn 90 
47. Gaisuwar barka ga wanda aka yi wa haihuwa, 

da abin da shi kuma zai fada ............ ooh 91 
48. Addu'ar nema Wa 'ya'ya tsari ......ooooooooooooooooooooo 92 
49. Addu'a ga mara lafiya idan aka ziyarce Shi .............................. 92 
50. Falalar da ke cikin ziyarar mara lafiya ............. ce 93 
51. Addu'ar mara lafiya da ya yanke kauna daga rayuwa................ 93 
52. Abin da ake lafana wa wanda ya kusan mutuwa............ 35 


53, Addu'ar wanda ya gamu da wata ..... 
54. Addu'a yayin da ake rufe idanun mamaci 
55. Addu'ar da ake yi ga mamaci 8 cikin sallar jana'iza 


56. Addu'a ga mamaci yaro yayin sallar jana'iza a gare shi............ 98 
57. Addu'ar ta'aziyya ........... vie ومو‎ sunsu. 99 
58. Addu'a yayin shigar da mamaci kabari ................................... 100 
59. Addu'a bayan an binne MAMACI ......... oa 101 
60. Addw'ar ziyarar makabarta ...............o.oooooow 101 


61..Addwa yayin da KEISHA... 101 
62. Addu'a yayin da aka ji 8٠٠ 102 
63. Daga cikin addu'o'in rokon TUWA.......oooooooooo 103 
64. Addw'a yayin da ruwan sama yake sauka ................................ 103 
65. Addu'a bayan saukar ruwan sama.............oo oo 104 
66. Daga addu'o'in neman tsayar da ruwan sama.......................... 104 
67. Addw'ar ganin jinjirin wata..................................................... 104 
68. Addu’a idan mai azumi zai buda baki..................................... 105 
69. کق نا‎ cin ۵011011 نم‎ [ EA EA AN 106 
70. Addu'a bayan an gama cin abinGi...............oooooo 107 
71. Addu'ar bako ga wanda ya gayya ce shi cin abinci.................. 108 
72. Addu'a ga wanda ya shayar da mutum, ko ya nufi haka........... 108 
73. Addw'a idan ya yi buda baki a gidan wasu mutane.................. 108 
74. Addu'ar mai azumi idan aka kawo abinci, 

sai bai ci ba ya ci gaba da aZuMinS8...............oooooo 109 
75. Abin da mai azumi zai ce idan wani ya zage shi...................... 109 
76. Addu'a yayin da aka ga tumu...........ocooco.WooWoWoWoWoo 


. Abin da ake fada wa kafiri idan ya yi atishawa 

kuma ya godewa 1 1 1 1 0 2 ۳ 110 
. Addu'a ga wanda ya yi sabon @UTE.................oooooWoo 110 
. Addu'ar wanda ya yi sabon aure, ko ya sayi abin hawa............ 111 
„Addu af saduwa ARIYAN وکا‎ 111 
. Addu’a idan mutum ya yi تت‎ 112 
. Addu’a idan aka ga wani wanda wata masifa ta fada masa......1 12 
. Zikiri in an zauna a wani لتا‎ 112 
. Addw'ar tashi daga Maj SLSR esses eae 113 
. Addu’a ga wanda ya ce maka: Allah ya i Maka iia 114 
. Addu'a ga wanda ya yi maka Wani alheri................................. 114 
. Abin da Allah yake tsare mutum daga Dujai saboda shi .......... 114 
. Addu'a ga wanda ya ce maka yana son Ka............................... 115 
. Addu’a ga wanda ya gabatar maka 

wani abu daga cikin dukiyarSa..............oooooooo 115 
. Addu'a ga wanda ya ba da bashi idan 

aka 20 biyan sa bashinsa..............oe.coooooooWoo 115 
: Addu ar: tsoron hirka.. ا‎ 1 1 1 1 1 1 1 akening KAKAA 116 

Addu'a ga wanda ya ce maka: Allah ya yi maka albarka.......... 116 


. Addu'ar wanda ya yi atishawa 


94. Addw’ar 1 1 1 1 ډوو‎ 116 
95. Addu'ar hawa abin hawa...................ooooWo 117 
96; Addu'artafiya;: ii 117 
97. Addu'ar shiga wata karkara ko Wani gari................................ 119 
98. Addu’ar shiga kasuwa............................................................. 119 
99. Addu’a idan abin hawan mutum ya yi tuntube ........................ 120 
100. Addu'ar matafiyi ga mazaunin gida....................................... 120 
101. Addu'ar mazaunin gida ga matifiyi ....................................... 121 
102. Yin kabbara da tasbihi yayin da ake cikin tafiya.................... 121 
103. Addw'ar matafiyi idan ya riski Karshen dare 

(daidai lokacin SADUN 122 
104. Addu'a idan ya sauka a wani masauki 

a halin tafiya ko waninta .................oooooooooooo 123 
105. Addu'ar komowa daga tafiya ...............ooooooooo 123 
106. Addu'ar da mutum zai fada idan wani له‎ amari 

ya zo masa na farin ciki ko 

nä bakin Ciki: u eases ni dani 124 
107. Falalar salati ga Annabi, tsira da amincin Allah 

su tabbata'a' gare 55. 1 1 1 aE 124 
108. Yada sallama a cikin al'umma..................... ee... 125 
109. Yaya zai amsa wa kafiri idan ya yi masa sallama .................. 126 
110. Addw'a idan aka ji carar zakara da kukanjaki....................... 127 
111. Addu'a idan aka ji haushin kamuka da daddare .................... 127 
112. Addu'a ga wanda ka zage Shi................ooooooooo. 127 
113. Abin da musulmi zai ce idan ya zo yabon wani musulmi .......128 
114. Abin da musulmi zai ce idan aka yabe shi............................. 128 
115. Talbiyar mai harama da Hajji ko Umara ............................... 129 
116. Kabbara yayin da aka z0 daidai da rukunin Hajarul Aswad ...129 
117. Addu'a tsakanin Rukunul Yamani da Hajarul Aswad............ 129 
118. Addw'ar tsayuwa a kan dutsen Safa da na Marwa.................. 130 
119. Addu'ar Ranar Arfa............coooooooooooooooooooooo 131 
120. Addw'a a Mash'arul Haram ..............ocoooooo 132 
121. Yin Kabbara tare da kowace tsakuwa yayin Jifan Jamara ......132 
122. Addu'a idan mutum ya ga wani abu 

mai ban mamaki, ko na farin ل0‎ a... 133 
123. Abin da mutumin da wani al'amari na 

farin ciki ya 20 masa Zai Yi. esses 133 


124. Abin da wanda ya ji wani ciwo ajikinsa Zai ce...................... 


125. Addw'ar wanda ya ji tsoron faruwar wani abu 
mummuna saboda kambun baka ................................... 


126. Abin da ake fada idan aka firgita................................... 


127. Abin da ake fada idan za a yanka dabba, ko za a soke ta 
128. Abin da ake fada don kawar da kaidin 


Shaidanu masu taurin kai............oooooooo 
129. Istigfari (neman gafara) da tuba zuwa ga Allah .............. 


130. Falalar tasbihi, da godiya ga Allah, 


da yin la ilaha illal lah, da yin kabbara .......................... 


131. Yaya Annabi, tsira da amincin Allah su 


tabbata a gare shi, yake Kirga tasbihinsa?...................... 
132. Daga cikin ayyukan alheri da kyawawan halaye............. 


133. Bayanin littattafan da aka ruwaito addu'o'in 


بسم الله الرحمن الرحيم 


Gabatarwar Mai Fassara 


Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, Ubangijin talikai. Shi ne 
Mahaliccinsu, kuma Mai yin ni'ima a gare su. Tsira da amincin 
Allah su tabbata ga Annabi Muhammadu, da alayensa da 
sahabbansa baki daya. 


Daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa al'umar 
musulmi a wannan zamani, Kokarin da jama'ar musulmi masu 
yawa suke yi wajen komawa ga shiriyar da Annabi, tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi, ya zo da ita a cikin kowane 
fage na rawuya - wato komawa ga Alkur'ani da Sunnar Manzon 
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. 


Malaman wannan aluma, Allah ya Rara yi musu muwafaka, sun 
yi Rokari kuma suna kan yi, wajen kusantar da shiriyar Manzon 
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ga musulmi. 
Daga cikin irin wannan kokari akwai littafin da Shaikh Sa'id ibn 
Ali Al-Kahdani ya rubuta mai suna Hisnul Muslim, don ya 
kusantar wa musulmi koyarwar Annabi, tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi, a wajen ambaton Allah da addu'o'i. Wannan 
babi ne mai matukar muhimmanci a rayuwar musulmi, Fadi- 
tashinsa, da kai-kawonsa, da kadaituwarsa domin ibada, da ma 
dukkan harkokin rayuwarsa duk a cakude suke da zikiri. 


Saboda ganin muhimmancin wannan littafi, da yadda ya yi 
albarka, da yadda aka fassara shi zuwa harsunan duniya masu 
yawa, kuma aka buga miliyoyinsa, sai na yi niyyar fassara shi 
zuwa harshen Hausa, domin musulmi masu magana da wannan 
harshen su sami Karin amfani da littafin, da kuma kwadayin 
Allah ya yi albarka ga fassarar kamar yadda ya yi albarka ga 
asalin littafin na larabci. Ina i'itikadin cewa aiki da abin da 


wannan littafi ya Kunsa abu ne wanda zai kusantar da mutum 
zuwa ga Allah, saboda zai sa shi cikin masu riko da Sunnar 
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. 


Manufar wannan fassara ita ce bayyana ma'anonin addu'o'in da 
ke cikin littafin, domin makarancinsa ya san ma'anar abin da ya 
ke ambaton Allah da shi, kuma yake rokon Sa da shi. Haka kuma 
akwai bayanai game da yadda ake yin addu'o'in, da kuma wasu 
daga cikin fa'idodinsu. 

Na yi dogaro matuka a kan littattafan sharhin hadisai, kamar 
Fat'hul Bari sharhin Sahihul Bukhari, da sharhin Imam Al- 
Nawawi ga Sahih Muslim da wasunsu, haka kuma da littattafan 
fassarar kalmomin larabci da suka zo a cikin hadisai, kamar Al- 
Nihaya na Ibnul Athir, da Masharikul Anwar na Alkali Iyad, 
domin kirdadon fassara madaidaiciya. Abubuwan da suka zo na 
Karin bayani da ba sa cikin asalin littafi, na bayyana su a hashiya, 
kuma na yi nuni ga cewa bayanin mai tarjama ne, saboda amana 
ta ilimi. 


Malamin ya yi Kokari kan hadisan da ya ambata su 0 
wadanda wani daga cikin malaman hadisi ya inganta su ne ko ya 
ce hadisai ne kyawawa (wato hasan), kuma ya yi bayanin 
littattafan da ya ciro kowace addu'a daga cikinsu a hashiya, domin 
wanda yake so, kuma yake da iko zai iya komawa ga littattafan 
don ya tabbatar da ingancin abin da ya kawo. Saboda sauki ga 
makaranta, da kuma kada a rasa wannan fa'ida da malamin ya 
kawo, na sanya bayanin littattafan da aka ruwaito kowace addu'a 
da lambarta a Karshen littafin. 


"Yan uwana a wajen neman ilmi da suka hada da Mallam 
Muhammad Sani Umar, da Mallam Abubakar Muhammad Sani, 
sun yi bitar wannan tarjama da yin gyare-gyare a cikinta. Allah ya 
saka musu da alheri, ya sanya aikinsu a mizanin kyawawan 
ayyukansu. Abin da ya zo na daidai a cikin wannan fassara, to 


daga falalar Allah ne, abin da kuma yake na kuskure, to yana daga 
gajiyawa ta dan Adam; Allah ya yafe mana. 


Ina rokon Allah Ya sanya albarka a cikin wannan fassara, Ya 
amfani musulmi da ita, kamar yadda Ya sanya amfani a asalin 
littafin. Hakika Allah Maji roko ne, kuma Mai amsa addw'ar 
bayinsa ne. Allah Ya yi tsira da aminci ga Manzon Allah, da 
alayensa, da sahabbansa, da kuma wadanda suka bi su da 
kyakkyawan kwaikwayo. Amin. 


Mai Fassara 

Bashir Ali Umar 
5 Shawwal 1420 
12 Yanairu 2000 


10 


Muna Farawa Da Sunan Allah, Mai Rahama, Mai 
Jin Kai 


GABATARWA 


Dukkan Yabo ya tabbata ga Allah. Muna godiya gare Shi, 
muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, kuma muna 
neman tsarinsa daga sharrace-sharracen rayukanmu da 
miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shirye shi babu mai 
batar da shi, wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi. 
Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi 
kadai, babu abokin tarayya gare shi, kuma ina shaidawa cewa 
Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne. Allah ya yi tsira 
a gare shi da alayensa da sahabbansa da wadanda suka bi su 
da kyakkyawan kwaikwayo har zuwa ranar kiyama, kuma ya 
yi musu aminci, aminci mai yawa. 


Bayan haka, wannan littafi takaitaccen bayani ne daga 
littafina mai suna: » Zikiri da addu'a da magani ta hanyar 
tawaida da addu'o'in Alkur'ani da na Sunna». Na takaita a 
kan bangaren da ya shafi zikiri (watau ambaton Allah), don a 
sami saukin daukarsa a halin tafiya. 


Na takaita ambaton lafazin zikirin, da kuma sunan littafi daya 
ko biyu daga cikin littattafan da aka ruwaito zikirin a cikinsu 
wadanda na kawosu a cikin littafina na asalin. Wanda yake 
son sanin sahabin da ya ruwaito hadisin, ko Karin bayanin 
littattafan da aka ruwaito hadisin a cikinsu, to sai ya koma 
asalin littafin nawa. Ina rokon Allah, Mabuwayi Mai daukaka, 
saboda albarkar sunayensa kyawawa da kuma sifofinsa masu 
daukaka, ya sanya shi domin Fuskarsa Mai daraja, kuma ya 
amfane ni da shi a cikin rayuwata da kuma bayan mutuwata, 


11 


ya kuma amfani wanda ya karanta shi, ko ya buga shi, ko ya 
zama sababi wajen yada shi. Hakika Allah Mai tsarki 
majibincin wannan ne kuma mai iko ne a kansa. Allah ya yi 
tsira da aminci ga Annabinmu Muhammad da alayensa da 
sahabbansa da wadanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo 
har zuwa ranar hisabi. 


Mawallafi 


An rubuta a watan Safar 1409 Hijira. 


12 


FALALAR ZIKIRI 
Allah Madaukakin Sarki ya ce: 
4 تکفرون‎ Yg فاذکرُوني اد کر کم واشکروا لي‎ 9 


« Ku ambace نم‎ zan ambace ku, ku gode mini kada ku butulce 
mini > (Bakara, aya ta 152). 


یبا sal‏ منوا اذكروا الله كرا كثيرا سبح 


4 koeh << 


< Ya ku wadanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai 


yawa > (Ahzab, aya ta 41).‏ 
D‏ والذاكرين الله کیرا والذاكرات Í‏ الله هم مغر 


gi رخا‎ 


» Da masu ambaton Allah da yawa maza, da masu ambaton sa 
mata, Allah ya tanadar musu gafara da lada mai girma > 
(Ahzab, aya ta 35). 


وا کر Ga‏ ا وا ا 
من القَوّل بِالْغدُرٌ YG JUAN‏ تکن ,¿ الْجَاهِلِينَ 4 


« Kuma ka ambaci Ubangijinka a cikin zuciyarka, kana mai 
Kaskan da kai da tsoro, ba da daukaka murya ba (tsaka-tsaki 


13 


tsakanin asirtawa da bayyanawa), da safe da marece, kuma 
kada ka zamo daga cikin gafalallu > (A'araf, aya ta 205). 


Kuma Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata.a gare 
shi, ya ce: < Misalin wanda ya ke ambaton Ubangijinsa da 
wanda ba ya ambaton Ubangijinsa, kamar misalin rayayye da 
matacce ne >.' 


Kuma ya ce: «Shin ba na ba ku labarin mafi alherin 
ayyukanku ba, kuma mafi tsarkinsu a wajen Sarkin da yake 
mallakar ku, kuma mafi daukakarsu ga darajojinku, kuma 
mafi alheri gareku daga ciyar da zinariya da azurfa, kuma 
mafi alheri gare ku da ku hadu da abokan gabanku ku rika 
dukan wuyayinsu, suna dukan wuyayinku? Suka ce ka ba mu 
labari. Ya ce: Ambaton Allah Madaukaki >.” 


Kuma ya ce: « Allah Madaukaki yana cewa: Ni ina tare da 
zaton bawana da ni, kuma ina tare da shi idan ya ambace ni. 
Idan ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a cikin raina, 
idan ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace shi a cikin 
jama'ar da ta fi su alheri, in ya kusance ni taki daya zan 
kusance shi kamu guda, in ya kusance ni kamu gudazan 
kusance shi tsawon gaba guda, in ya zo min ya na tafiya zan 
z0 masa ina gaggawa >.” 


Daga Abdullahi ibn Busr, Allah ya yarda da shi, ya ce: Ya 
Ma'aikin Allah! Shari'o'in musulunci sun yi yawa a gare ni, 


Duba Sahihul Bukhari tare da sharhinsa Fat'hul Bari (11/208). Muslim 
ma ya ruwaito shi da lafazin: “Misalin gidan da ake ambaton Allah a 
cikinsa, da wanda ba a ambaton Allah د‎ cikinsa kamar misalin rayayye 
ne da matacce”. (1/539). 

Tirmizi (5/459), da Ibn Majah (2/1245). Duba Sahih Ibn Majah (2/316), 
da Sahihul Tirmizi (3/139). 
Bukhari (8/171), da Muslim (4/2061). Lafazin riwayar na Bukhari ne. 


N 


w 


14 


saboda haka ka nuna mini wani abu da zan yi riko da shi. Ya 
ce: « Kar harshenka ya gushe face yana danye daga ambaton 
Allah ».' 


Kuma Mai tsira da amincin Allah ya ce: « Wanda ya karanta 
harafi daya daga littafin Allah yana da (ladan) kyakkyawan 
aiki daya saboda shi, kuma dukkan kyakkyawan aiki daya 
yana da (ladan) misalinsa goma. Ba ina cewa Alif Lam Mim 
harafi ba ne. A'a, Alif harafi ne, Lam harafi ne, Mim harafi 
ne >. 


Kuma daga Ukbata ibn Amir, Allah ya yarda da shi, ya ce: 
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
fito alhali muna cikin rumfa, sai ya ce: < Wane ne daga 
cikinku zai so ya fita kullum da safe zuwa Koramar Budhan ko 
Akik, ya dawo da taguwa biyu masu manyan tozuna, ba tare 
da yin wani laifi ba, ko yanke zumunta? » Muka ce: muna son 
haka. Ya ce: < Dayanku ya je masallaci ya nemi sani, ko ya 
karanta ayoyi biyu daga cikin littafin Allah, Mabuwayi Mai 
daukaka, ya fi masa taguwa biyu, ayoyi uku sun fi masa 
taguwa uku, ayoyi hudu sun fi masa taguwa hudu, da 
kwatankwacin adadinsu na rakuma >.” 


Kuma Mai tsira da amincin Allah ya ce: < Wanda ya zauna a 
wani waje bai ambaci Allah a wajen ba, wannan zai zamanto 
masa abin bibiya a wajen Allah. Wanda ya kwanta a 
makwanci bai ambaci Allah a wajen ba, shi ma zai zamanto 


| Tirmizi (5/458), da Ibn Majah (2/1246). Duba Sahihul Tirmizi (3/139), 


da Sahih Ibn Majah (2/317). 
2 Tirmizi (5/175). Duba Sahihul Tirmizi (3/9), da Sahihu! Jami'us Sagir 


(5/340). 
3 Muslim (1/553). 


15 


masa abin bibiya د‎ wajen Allah ».' 


Kuma Mai tsira da amincin Allah ya ce: « Babu wasu mutane 
da suka zauna a wani majalisi da ba su ambaci Allah a cikinsa 
ba, kuma ba su yi salati ga Annabinsu ba, face ya zamo musu 
abin bibiya, in Allah ya so ya yi musu azaba, in ya so ya 
gafarta musu >.” 


Kuma Mai tsira da amincin Allah ya ce: « Babu wasu mutane 
da za su tashi daga wani majalisi da ba su ambaci Allah a 
cikinsa ba, face sun zama kamar sun tashi daga kan mushen 
jaki ne, kuma zai zamanto musu abin da-na-sani » 


١ Abu Dawud (4/264), da waninsa. Duba Sahihul Jami (5/342). 
: Tirmizi, duba Sahihul Tirmizi (3/140). 
3 Abu Dawud (4/264), da Ahmad (2/389). Duba Sahihul Jami (5/176). 


16 


1.Addu’o’in tashi daga barci 
(1) 


s? AA اد‎ TA هم‎ 6 AS AA 
أماتنا والیه النشور.‎ Ú لله الذي أحيانا بعد‎ Kasi 


Dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan 
ya dauki rayukanmu, kuma zuwa gare shi tashi yake. 


(2) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
wanda ya farka da daddare ya ce: 


Y‏ م هم 


r 0,0 ۳ 7 G 5 4‏ ° سه 
NY‏ إلا الله 2325 لا شّريك له الملك وله 2 ومو 
2 لد سه د . a‏ وز و ú G:‏ - 
ار بد عرة راو رد u 7 £; sate‏ ا z‏ 

0 e. 3 z 8 

العظيم» رب اغفر لي. 

“Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi Kadai, babu 
abokin tarayya a gare Shi; mulki da yabo nasa ne, kuma Shi 
Mai iko ne bisa komai. Tsarki ya tabbata ga Allah, kuma 
dukkan yabo ya tabbata ga Allah, babu abin bautawa da 
gaskiya sai Allah, kuma Allah Shi ne mafi girma, kuma babu 


dabara babu Karfi sai da Allah, Madaukaki, Mai girma. Ya 
Ubangijina! Ka gafarta mini.” 


17 


Wanda ya fadi wannan za a gafarta masa, idan kuma ya yi 
addu'a za a amsa masa, idan kuma ya tashi ya yi alwala, ya yi 
sallah za a karbi sallarsa. 


(3) 

6 lo b22 م‎ š 5 ‫َ Hi 9 روو‎ ° 

الحمد لله | ي عافاني في حسدي ورد علي 
Josh,‏ بذٍ کرو . 

Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, Wanda ya ba ni lafiya a 


jikina, kuma ya dawo mini da raina, kuma ya ba ni iznin 
ambatonsa. 


رو جي 


@ 
د, يل وآ A‏ ل“ ` ب ان 7 a‏ 
9 إن في خلق السموات والأرض واختلاف الیل رالنهار 
لیات لاولي الألبَاب * الذِينَ یذ کرون الله قیاما وقعُودا 
T‏ دغه ا ند کان دوت اښ ا 
ربا ما خلقت هذا باطلا WA‏ فقنا عَذَاب الثار * را 
لت من Je‏ اَعَد ار رما لین من تاره 
Ú‏ إننا G‏ متادیا باي لاان DÍ‏ آمنوا ,< LG,‏ 


18 


V‏ فاغفر Z is Ú‏ وکفر عنا Wal‏ وترفتا م مَعَ الأبْرار* 
ریا G;‏ ما وعدتنا علی Man‏ ولا تحزنا یوم RAGI‏ 
Ka‏ ۰ 
َل عامل مِنْكُمْ من ذکر أ ی an | ea‏ 
لین هَاَرُوا pa‏ من دارهم وأوذوا فِي 0 
هوا ولا DAS‏ عنم يتم HA‏ حا 
تَجْرِي من نَحْتِهًا PS‏ 
خن واه EN‏ لب ین مروا ِي الا 
3 ليل نم راهم جَهنم هس Aq h‏ لکن الَذِينَ 
T‏ رتم لقم ات ری نه ابر سی 
E aa‏ 
أل لاب من ین بال و نون یکمن رن 


- 2 و - 


هم حاشین له لا ب 3 24 P Ó‏ 


ابا مر" عند الله وال عنده 


Ka‏ عند رهم إن الله سريع A‏ < باس 


19 


؟ 2 موم ۵ و 2 2 A‏ رم 1 اه Z Se‏ ° 
الذین ءامنوا اصبروا وصابروا وَرَابطِوا واتقوا الله لعلکم 
تفلحون G‏ [سورة آل عمران ۲۰۰-۰] 


Hakika a مكلك‎ halittar sammai da Rassai, da sabawar dare da 
rana, lallai akwai ayoyi ga ma'abuta hankula. (Su ne) wadanda 
suke ambaton Allah a tsaye da kuma a zaune da kuma a 
kishingide, suke kuma tunani a kan halittar sammai da Kassai 
(suna cewa): “Ya Ubangijinmu! Ba Ka halicci wannan abu a 
banza ba. Tsarki ya tabbata gare Ka, Ka kiyashe mu azabar wuta. 
Ya Ubangijinmu! Hakika Kai, duk wanda Ka shigar da shi wuta, 
babu shakka Ka kunyata shi. Azzalumai kuwa ba su da wasu 
mataimaka. Ya Ubangijinmu! Hakika mu, mun ji mai kira yana 
kira zuwa ga imani, cewa: ‘ku yi imani da Ubangijinku'. Sai 
muka yi imani. To, ya Ubangijinmu! Ka gafarta mana 
zunubanmu, Ka kuma kankare mana miyagun ayyukanmu, Ka 
kuma karbi rayukanmu tare da mutane na gari. Ya Ubangijinmu! 
Ka ba mu abin da Ka yi mana که هله‎ da shi akan harshen 
manzanninka, kada kuma Ka kunyata mu ranar alkiyama. 
Hakika, Kai ba Ka saba alkawari”. Sai Ubangijinsu ya amsa musu 
(cewa): “Hakika, Ni ba zan tozarta aikin wani mai aiki ba daga 
cikinku, namiji ko mace; sashinku daga sashi yake. To, wadanda 
suka yi hijira, aka kuma fitar da su daga gidajensu, aka cuce su 
saboda Ni, suka kuma yi yaki, kuma aka kashe su, lallai zan 
kankare musu miyagun ayyukansu, kuma 121121 zan shigar da su 
aljannatai wadanda Roramu suke gudana ta Karkashinsu, 
(wannan) sakamako ne daga Allah. Allah kuwa a wurinsa 
kyakkyawan sakamako yake. Kada kai-koman wadanda suka 
kafirta a cikin garuruwa ta rude ka. Jin dadi ne dan Kankani, 
sannan sakamakonsu wutar Jahannama ce, tir da wannan 
makwanta. Amma wadanda suka ji tsoron Ubangijinsu, suna da 


20 


aljannatai wadanda koramu suke gudana ta karkashinsu, masu 
dawwama a cikinsu, wannan liyafa ce daga wajen Allah, abin da 
kuwa ya zo daga wajen Allah shi ya fi ga managarta. Kuma 
hakika akwai daga ma'abuta Littafi wanda yake yin imani da 
Allah da abin da aka saukar zuwa gare ku, da abin da aka saukar 
zuwa gare su, suna masu Kankan da kai ga Allah, ba sa musanya 
ayoyin Allah da dan tamani Rankani. Wadancan suna da ladansu 
a wurin Ubangijinsu. Hakika Allah Mai hanzarta hisabi ne. Ya ku 
wadanda suka yi imani! Ku yi hakuri, kuma ku rinjayi kafirai a 
cikin hakuri, kuma ku yi zaman dako, kuma ku ji tsoron Allah ko 
kwa rabauta. [Ali Imran, 190 zuwa Rarshen surar}. 


2. Addw'ar sanya tufa 
(5) 


LSI‏ لله الذي كساني هَذا (الشرب) 3103 بن غير 
KA 4 ” °‏ 
حول مني ولا قوةٍ. 


Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, wanda ya tufatar da ni 
wannan (tufa), kuma ya arzurta ni da ita, ba tare da wata 
dabara daga gare ni ba ko wani 56 


3. Addw'ar sanya sababbin tufafi 
(6) 


ال لك | خش كدر WI‏ عم بو فا 


21 


ع راو ماع ,2 r‏ وا حا بخ دز À‏ ار او 
صنع له وأعُوذ بك من ea‏ صیع له 
Ya Allah! Dukkan yabo ya tabbata gare Ka, Kai ne Ka tufatar‏ 
da ni shi (wannan tufar). Ina rokonka alherinsa da alherin‏ 


abin da aka yi shi dominsa, kuma ina neman tsarinka daga 
sharrinsa da sharrin abin da aka yi shi dominsa. 


4. Addw'ar da ake ma wanda ya sanya sabuwar 
tufa 


(7) 
7:22 E ون‎ D 


Allah ya saka mayar da ita tsumma, kuma Allah Madaukaki 
ya mayar maka da wata (tufar). 


)8( 
A 4 r ° . 7 2 ° 2‏ ° ې 4 
البس جديداء وعش حميدا» ومت شهيدا. 


(Allah ya sa) ka sanya sabo, kuma ka rayu kana abin yabo, 
kuma ka mutu kana shahidi (wanda aka kashe a tafarkin 
Allah). 


5. Abin fadi yayin cire tufafi 
(9) 


22 


Da sunan Allah. 


6. Addw'ar shiga bandaki 
(10) 


ف Su‏ وی ٢‏ که کد Bat‏ و ل جا Ka‏ 


Da sunan Allah, Ya Allah! ina neman tsarinka daga shaidanu 
maza da shaidanu mata. 


7. Addw'ar fita daga bandaki 


(11) 

Ya Allah! gafararka (na ke nema). 
8. Zikiri gabanin alwala 
(12) 


23 


Da sunan Allah 


9. Zikiri bayan gama alwala 


(13) 


Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi 
Kadai, babu abokin tarayya 2 gare shi, kuma ina shaidawa 
cewa Muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne. 


)14( 
له احعليي من التوابين laba‏ من An‏ 


Ya Allah! Ka sanya ni 3 cikin masu yawan tuba, kuma Ka 
sanya ni a cikin masu tsarkaka. 


(15) 


2 


و وه دك شه آن 


دچ 


5 ور ره‎ ۵ p 
آستغفر لك وأتوب إليك.‎ 


Tsarki ya tabbata gare Ka ya Allah tare da yabo gare Ka. Ina 


24 


shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Kai, ina neman 
gafararka kuma ina tuba gareka. 


10. Zikiri yayin fita daga gida 
(16) 
بسم الله توکلت عَلَى الله رلا حَوْلَ وَلاً قو إلا ب بالله.‎ 


Da sunan Allah (nake fita), na dogara ga Allah, kuma babu 
dabara, babu Karfi sai da Allah. 


)17( 
له إني أَعُودْ بك أن To ega ga‏ رل 
أو ae‏ اطلی أو اجهل أو Tem‏ علي . 


Ya Allah! ina neman tsarinka daga na bata ko a batar da ni, 
ko na zame ko a zamar da ni, ko na yi zalunci ko a zalunce ni, 
ko na yi wauta ko 2 yi mini wauta. 


11. Zikiri yayin shiga gida 
(18) 


بملم الله ua Haag US‏ الله رشا 


25 


AG - 


Si Tag 


Da sunan Allah muka shiga, kuma da sunansa muka fita, 
kuma ga Allah Kadai, Ubangijinmu, muka dogara. 


12. Addw'ar tafiya zuwa masallaci 


(19) 


Lei‏ لساني Di‏ سمعي 


4 ۳ 


ln‏ رفي بصري Bi‏ توراء وین تي 


نوراه وغ بميتي نوراه وغو شمالي نوراء وین اا 
اورا وین علقي نوراه وال في تفسي نورا امن 
لي تور Sea‏ وال لي نُوراًء Aa‏ 
تور Ph Sa‏ في عَصِبي نورا وي 
a‏ نوا وي ENER‏ شَعْرِي نورا» ad‏ 
بشري تور لهم ال لي ria‏ ونورا في 
B lis‏ نورا رذني ورا» ja‏ ورا وََبْ 


لي نورا . 


26 


Ya Allah Ka sanya haske a cikin zuciyata, da haske a kan 
harshena, da haske a jina, da haske a ganina, da haske a 
birbishina, da haske a karkashina, da haske a damana, da haske a 
haguna, da haske a gabana, da haske a bayana; Ka sanya haske a 
cikin raina, Ka girmama haske gare ni, Ka girmama min haske, 
Ka sanya haske gare ni, Ka sanya ni (na zama) haske, Ka sanya 
haske a cikin jijiyoyina, da haske a cikin namana, da haske a cikin 
jinina, da haske a cikin gashina, da haske a cikin fatata. Ya Allah 
Ka sanya mini haske a cikin Rabarina, da haske a cikin 
Kasusuwana, Ka Kara mini haske, Ka Rara mini haske, Ka Rara 
mini haske, Ka ba ni haske akan haske. 


13. Addw'ar shiga masallaci 


(20) 

3 26 a z 9 زر‎ ۳ y 2 AE 

اعوذ bali Al‏ وبوجهه الکريم» و سلطانه القدیم من 

الشَیطان الرحیم . بسو الله» MI NAN‏ على 
huyo‏ له اش لي لزاب" en‏ 


Ina neman tsarin Allah Mai girma, da na Fuskarsa Mai 
Alfarma, da na Mulkinsa dadadde, daga Shaidan tsinanne. Da 
sunan Allah, tsira da aminci su tabbata ga Manzon Allah. Ya 
Allah! ka bude mini Kofofin rahamarka. 


14. Addw'ar fita daga masallaci 
(21) 


27 


0 > م2 P‏ ۴6 رم áz‏ > ا 
r 47 ٤‏ 7 . 5 به 6 2 š‏ 8 
أسألك مت فضلك. اللهُم اعصمني من الشيطان 
6 
الرحيم . 
Da sunan Allah, tsira da aminci su tabbata ga Manzon Allah.‏ 


Ya Allah! Ina rokonka daga falalarka. Ya Allah! Ka kare ni 
daga Shaidan tsinanne. 


15. Addw'o'in kiran sallah 
(22) 


Wanda yaji kiran sallah zai fadi dukkan abin da ladanin yake 
fadi, sai dai idan ya ce: 


حي عَلَى الصلاة da‏ حي على الفلاح 


Ku taho ga sallah; Ku taho ga babban rabo. 


maimakon haka sai shi ya ce: 
€ @ 2 2 | 
لاحول ولا 8 إلا بالله‎ 
Babu dabara, babu Karfi sai da Allah. 
(23) 


28 


Bayan ladanin ya yi kalmar shahada, sai shi (mai sauraron) 
kuma ya ce: 


وآنا aga‏ آن لا SI‏ الله رخده لاشریلك له وان 


ا مه A ٨٢ / AA‏ لله 0 د G2 A‏ 
محمدا عبده ورسو > رضيت با 4 ربا » وبمحملك 
o‏ 


رسولا وّبالاسلام دينا. 


Ni ma ina shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai 
Allah, Shi Kadai, babu abokin tarayya a gare Shi, kuma 
Muhammadu bawansa ne, kuma manzonsa ne. Na yarda da 
Allah Shi ne Ubangiji, kuma Muhammadu shi ne Manzo, 
kuma Musulunci shi ne Addini. 

(24) 


Bayan ya gama amsa kiran sallar, sai ya yi salati ga Annabi, 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. 


(25) 

Sannan ya ce: 

اللهم رب هَل الدَعْوَةٍ التامّةٍ وَالصّلاةٍ القَائِمَةٍ آت 

مُحَمدا الومييلة والفضيلة UA 2 MW;‏ مَحْمُردا الذي 
2153 » انك لا تلف المیعاد. 


29 


Ya Allah! Ubangijin wannan kira kammalalle, da wannan 
sallar da za a tsayar da ita, Ka ba wa Muhammadu wasila 
(matsayin kusanci a cikin Aljanna), da matsayin fifiko, kuma 
Ka tashe shi a matsayi abin godewa', wannan wanda Ka yi 


masa alkawarinsa. Lalle Kai ba Ka saba alkawari. 
(26) 


Sannan ya yi wa kansa addu'a tsakanin kiran sallah da tayar 
da ikama, domin addu'a a wannan lokaci ba a Kin karbar ta. 


16. Addw'ar bude sallah (wato bayan an yi 
kabbarar harama) 


07 
Aa‏ حطاياي US‏ بات ین 
مرق AN Aa‏ نقيي ین حطاياي كما ينقى 
لوب ایض Gya‏ الدّنس ‏ الم اغميليي مِنْ حطاي‌اي 

ai‏ وف وف 


Ya Allah! Ka nisanta tsakanina da laifuffukana kamar yadda 
Ka nisanta tsakanin gabas da yamma; Ya Allah! Ka tsarkake 
ni daga laifuffukana kamar yadda ake tsarkake farar tufa daga 


| Shi ne matsayin ceto wanda mutanen farko da na karshe za su gode 


masa. 


30 


dauda, Ya Allah! Ka wanke ni daga laifuffukana هد ده‎ 
da ruwa da raba. 


(28) 


BAS Jë BAL BG) DX AI ayu 


SY, 


دم 


Tsarki ya tabbata gareka Ya Allah, tare da yabo + 
Albarkatun Sunanka sun yawaita, Mulkinka da girmanka sun 
daukaka; babu abin bautawa da gaskiya ba Kai ba. 


(29) 


o‏ 2 ماه 


L C SA TAN kab sa وحهت وحهي‎ 
456225 Sep نا نال کین صَلاتي‎ 


E E‏ ربی 
آنا 23 ور واطترفت بذنبي فَاغَفِر لي 
ذنوبي حمیعا اه لا riki‏ الذئوب ال آنت» A‏ 


خسن الأخلاق Y‏ يَهْدِي VI‏ آنت » reh‏ 


31 


آنا 


° 3. F, L رور 2 ها‎ p 
ERONI an anos 
JI SEWA, کت‎ BI بك‎ 


Na juya fuskata ga wanda ya kagi halittar sammai da Kassai, 
ina mai karkata ga addini na gaskiya, kuma ni ba na cikin 
mushrikai. Lallai sallata da ayyukan ibadata da rayuwata da 
mutuwata na Allah ne, Ubangijin talikai, babu abokin tarayya 
a gare Shi, kuma da wannan aka umarce ni, kuma ni ina daga 
cikin musulmi. Ya Allah! Kai ne Sarki, babu abin bautawa da 
gaskiya sai Kai, Kai ne Ubangijina, kuma ni bawanka ne, na 
zalunci kaina, kuma na tabbatar da zunubina, Ka gafarta mini 
zunubaina dukkaninsu, ba wanda yake gafarta zunubai sai 
Kai, Ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun dabi'u, babu 
wanda yake shiryarwa ga mafi kyawunsu sai Kai, Ka gusar da 
miyagunsu (dabi'u) daga gare ni, babu wanda zai gusar da 
miyagunsu daga gare ni sai Kai. Na amsa maka, na sake amsa 
maka, da biyayya gare Ka bayan biyayya: kuma arziki naka 
ne, kuma alheri dukkaninsa yana Hannunka, sharri kuma ba a 
dangana shi gare Ka.' Ni kuma dacewata tana gare Ka, kuma 


! Sharrin da aka halitta ba a dangana shi ga Allah ba tare da an ambace 


shi da wani alheri ba. Idan aka dangana shi ga Allah, to ana yin haka ne 
ta dayan fuskoki uku: Na daya idan aka danganta shi ga mahaluki, 


kamar fadin Allah s ú من شر‎ watau daga sharrin abin da (Allah) 


Ya halitta. Na biyu a ambace shi ba tare da fadin wanda ya yi shi ba, 
kamar fadin Allah: 


a.‏ خو ون 2of0‏ و ځوو مگ 
ار لا نذري أشر ريد بمن في CA‏ اراد بهم رهم رشا 


32 


gare Ka nake fakewa. Alherinka ya yawaita, kuma Ka 
daukaka. Ina neman gafararka, kuma ina tuba gare Ka. 


(30) 


6 -ø 


iji‏ رب حبرائیل وم سرد دي 
PN ET‏ عم الت لها ټی 


Ar‏ ان 


êsa‏ عبادك فیمّا كانوا فيه ;412 D‏ + اهليني لما 
اتف فيه من او لت لت pai‏ سر AAS‏ 
يراط مُسنتقییم 


Ya Allah! Ya Ubangijin Jibrilu da Mika'ilu da Israfilul Mai 
kagen halittar sammai da kassai, Masanin fake da sarari! Kai 
ne Kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suka kasance 
suna sassabawa a cikinsa (na gaskiya). Ka shirye ni zuwa ga 
abin da aka sassaba a cikinsa na gaskiya da Nufinka; hakika 
Kai ne mai shiryar da wanda Ka so (shiriyarsa) zuwa ga 
tafarki madaidaici. 


“Hekika mu ba mu sani ba shin sharri aka nufa ga wadanda ke cikin 
Rasa, ko kuwa Ubangijinsu ya nufi shiriya ne da su?" Ka ga sai 
Allah ya ambaci shiriya ya dangana ta ga Kansa, amma sharri kuwa sai 
ba a ambaci mai aikata shi ba. Na uku: idan aka ambace shi da nufin 
shigarsa cikin komai, kamar a ce: Allah, Mahaliccin komai. Domin 8 nan 
alheri da sharri duk sun shiga. (Minhajus Sunnah na Ibn Taymiyya, 
5/410). [Bayanin mai tarjama]. 


33 


GD 
# 2 FE E d ۶ SHIA ۶ < *— کو‎ 
کبیرا‎ FS كبيرا ء الله‎ ST الله اکبر كبيرا » الله‎ 
خر بان ند‎ AN تایه لله كرا »و ات‎ 
6o Ss, *< وسبحان الله‎ 3 ra 


r 


£ ل م 7 4 To‏ 
321 بالل من OÉ‏ من نقح تفجه و فيه و ajan‏ 


Ina girmama Aliah girmamawa, Ina girmama Allah 
girmamawa, Ina girmama Allah girma-mawa. Kuma yabo ya 
tabbata ga Allah, mai yawa, yabo ya tabbata ga Allah, mai 
yawa, yabo ya tabbata ga Allah, mai yawa. Tsarki ya tabbata 
ga Allah a safiya da yammaci (sau uku). Ina neman tsari da 
Allah daga Shaidan, daga hurawarsa, da tofinsa da kuma 
zungure-zungurensa.' 


(32) 
Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 


kasance idan ya tashi cikin dare zai yi sallar dare (tahajjudi) 
yana cewa: 


لو نن لسن E‏ ور الم ترا I‏ وَمَنْ 


' An fassara hurawar Shaidan da girman kai, tofinsa kuma da wake-wako, 


zungure-zungurensa kuma da hauka. Duba Rarshen hadisin cikin Sunan 
Abu Dawud (1/486). 


34 


PI NAN SA ai‏ وَمَنْ 
یهن NY‏ الْحَمْدُ آنت رب GENG IA‏ وَمَنْ 
یهن ] اولك لح لت Apa‏ 286 ون 
یهن ] ]ولك الْحَمْدُ أنت ملك CI Hp‏ 
ولك الْحَمْدُ ] [أنت LI‏ وَوَعْدُكَ ia GA‏ 
GS‏ ولاك IIA G3 a‏ 
G= 8 352225 ora‏ + 536 حى ] له 
dig ai Efa‏ وبك منت » aip‏ 


نت Diy‏ حاصَمْت HB LAN DI‏ ما 


r 


f er é ٩ 2 “. 007‏ ه ره “ “° 
قدّمت » وما T‏ وما أسررت > وما REE‏ 


أنت المقدم » lah‏ لا له إلا آنت )نت 
الهی لا لَه إلا أنت 


Ya Allah! Dukkan yabo ya tabbata gare Ka, Kai ne Hasken 
sammai da kassai da wanda ke cikinsu; kuma dukkan yabo ya 
tabbate gare Ka, Kai ne Mai tsayar da sammai da Kassai da 
wanda ke cikinsu da Rarfin ikonka; kuma dukkan yabo ya 
tabbata gare Ka, Kai ne Ubangijin sammai da kassai da wanda 


35 


ke cikinsu; kuma dukkan yabo ya tabbata gare Ka, Kai ne da 
sarautar sammai da kassai da wanda ke cikinsu; kuma dukkan 
yabo ya tabbata gare Ka, Kai ne Sarkin sammai da Kassai, 
kuma dukkan yabo ya tabbata gare Ka. Kai ne Gaskiya, kuma 
alkawarinka shi ne gaskiya, kuma maganarka ita ce gaskiya, 
kuma saduwa da Kai ita ce gaskiya. Kuma aljanna gaskiya ce, 
wuta ma gaskiya ce, Annabawa ma gaskiya ne, (Annabi) 
Muhammadu ma, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, 
gaskiya ne, sa'ar kiyama ma gaskiya ce. Ya Allah! gare Ka 
kadai na mika wuya, kuma da Kai kadai na dogara, kuma da 
Kai kadai na yi imani, kuma zuwa gare Ka kadai nake 
komawa, kuma saboda Kai ne kadai na yi jayayya, kuma gare 
Ka kadai na kai hukunci. Don haka Ka gafarta mini abin da 
ya wuce da abin da zai zo, da abin da na 6oye da abin da na 
bayyana. Kai ne Mai gabatarwa, kuma Kai ne Mai jinkirtarwa, 
babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. Kai ne Wanda nake 
bautawa: babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. 


17. Addw'ar Ruku'u 


(33) 
. 59 r y; [A é 
(USU) بي العظيم.‎ 3 OU 
Tsarki ya tabbata ga Ubangijina Mai girma. (sau uku). 
)34( 


دو عوك در ري نه 2 رن ZL‏ ده . 


36 


Tsarki ya tabbata gare Ka, ya Allah! Ya Ubangijimmu, tare Ja 
godiya gare Ka. Ya Allah! Ka gafarta mini. 


(35) 


Afus وى‎ 


سبوح قوس رب Kol‏ و والروح. 


(Ubangiji) abin tsarkakewa, mai kubuta 0282 dukkan abin da 
bai kamace shi ba, Ubangijin Mala'iku da Jibrilu. 


(36) 
وک آسلشت حضع‎ e T له لك وبك‎ 
e وَعَظْمِي » وعصبي‎ » > a NA 
aj 
Ya Allah! gare Ka na yi ruku'u, kuma da Kai na yi imani, 


kuma gare Ka na mika wuya. Jina ya yi kaskanci gare Ka, 
haka ma ganina da bargona, da Kashina, da jijiyata, da kuma 


abin da kafata ke dauke da shi. 
)37( 
دې الج وت و نیت ال ا‎ aa 


sabah, 


37 


Tsarki ya tabbata ga (Allah) Mai dole, da mulki, da Kasaitar 
daukaka, da girma. 


18. Addw'ar dagowa daga Ruku'u 
(38) 
$2 2 02 و‎ Z ٧" 
مع الله لمن. حمده.‎ 
Allah ya ji wanda ya gode masa. 
(39) 
مدا کر باو‎ Ne fr ی‎ 
kas b ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا‎ 


Ya Ubangijinmu! Dukkan yabo ya tabbata gare Ka, yabo mai 
yawa, kyakkyawa, kuma abin sa wa albarka a cikinsa. 


(40) 

RE AN A‏ یلع ما شيعت 

Aa الثناء وَالْمَجْدٍ — ما قال‎ KAN Asa ٣ 

كنا لَك 35 الهم HN ga‏ وا مفطي 
لما معت ولا ينفح ذا Kn JOYO‏ 

Ya Ubangijinmu! Dukkan yabo ya tabbata gare Ka, (yabo) mai 


38 


cika sammai da kassai da abin da ke tsakaninsu, mai cika duk 
wani abu da Ka so bayan haka. Ya Wanda ya cancanci yabo da 
daukaka. (Wannan yabo) shi ne mafi cancantar abin da bawa 
ya fada, kuma dukkaninmu bayi ne gare Ka. Ya Allah! Babu 
mai hana abin da Ka bayar, kuma babu mai bayar da abin da 
Ka hana, kuma wadata bata tsirar da mai wadata daga 6 
Ka. 

19. Addw'ar Sujada 


(41) 


tak 04‏ 5 لے ري الأعلى. ÉW)‏ 


Tsarki ya tabbata ga Ubangijina Mafi daukaka (sau uku). 
(42) 
ا‎ E بو"‎ GK قا سر اد‎ 
اغفر لي‎ AN Baby سُبُحَانِكَ اللهم ربنا‎ 
Tsarki ya tabbata gare Ka, ya Allah! Ya Ubangijinmu! tare da 
godiya gare Ka. Ya Allah! Ka gafarta mini. 
(43) 


£, 


Sari L ye‏ رب KAI‏ 2 وَالروح. 


(Ubangiji) abin tsarkakewa, mai kubuta daga dukkan abin da 
bai kamace shi ba, Ubangijin Mala'iku da Jibrilu. 


39 


)44( 

الهم لت سَجَد an‏ وبك CET‏ » وَلَكَ CALF‏ سَجَدَ 

DAS aa Ba Gn Opo Kila gal وهي‎ 
êng) LIA الله‎ 


Ya Allah! Gare Ka na yi sujada, kuma da Kai na yi imani, 
kuma gare Ka na mika wuya. Fuskata ta yi sujada ga Wanda 
ya halicce ta, kuma ya yi mata surarta, kuma ya tsaga ji da 
gani a gare ta. Allah mafi gwanintar masu halitta, ya girma, 


kuma alherinsa ya yawaita. 
(45) 
° r 2 Tg ° P 2 2 مر‎ | 
ç والکبریاء‎ 7 FESP ç په ذي الروت‎ 
aksis 

Tsarki ya tabbata ga (Allah) Mai dole, da mulki, da Kasaitar 
daukaka da girma. 
(46) 

e e os ° 5 9 °‏ 52 
اللهم اغفِر لي ذنبي كله » دِقۀ وحلة » Sp‏ وَآخِرهُ 


e‏ . اص 


NES‏ وسيرة. 


40 


Ya Allah! Ka gafarta mini zunubaina dukkaninsu, 151 
da manyansu, na farkonsu da na karshensu, bayanannunsu da 


6oyayyunsu. 
(47) 

2 8 و ر‎ ANA 3, y ø 
ین‎ DAK) t برضاك من سخحطك‎ SA الهم إني‎ 
“spa بك منك » لا أخصِي‎ eh Qy 

QL كما انیت على‎ 
Ya Allah) Ina neman tsari da Yardarka daga Fushinka, da 
kuma Rangwamanka daga Ukubarka, kuma ina neman tsari 


da Kai daga gare Ka. Ban isa na tuke ga yabo mai cancanta 
gare Ka ba; Kai dai kamar yadda Ka yabi Kanka ne. 


20. Addu'ar Zama Tsakanin Sujadar Farko Da Ta 
Biyu 
(48) 
° a 8 > ° ن ی‎ ¿ 
رب اغفر لي » رب اغفر لي.‎ 
Ya Ubangijina! Ka gafarta mini, Ya Ubangijina! Ka gafarta 
mini. 


(49) 


41 


° Aó 
رَاهْدِني » واحبرني » و‎ » ara Kk 


ah عافني؛ راررفْني‎ 
Ya Aliah! Ka gafarta mini, Ka ji kai na, Ka shirye ni, Ka 
wadata ni, Ka ba ni lafiya da tsira daga musifu, Ka azurta ni, 
Ka daukaka ni. 
21. Addw'ar Sujadar Tilawar Alkur'ani 
(50) 


ce 
2 “ رد‎ YA 2 


ag دنه‎ 4557 


Fuskata ta yi sujada ga Wanda Ya halicce ta, kuma ya tsaga ji 
da gani a gare ta, da Iyawarsa da kuma Karfinsa. Allah mafi 
gwanintar masu halitta, ya girma, kuma alherinsa ya yawaita. 
(51) 
سب > لا‎ ° £ 4 P) 5 17 ° 20 á 2 
وزرا‎ 0: Sat ie اللهم اکتب لي بها‎ 
و ° £ ره م‎ 2 ° ° 


Duga‏ داود. 


42 


Ya Allah! Ka mbuta mini lada saboda ita (sujadar), Ka 
kankare mini zunubi saboda ita, Ka sanya ta ta zamo taskar 
arziki gare ni 2 wajen Ka, kuma Ka karbe ta daga gare ni 
kamar yadda Ka karbe ta daga bawanka Dawuda. 


22. Tahiyya 
(52) 


AG NENGIH a‏ سم اص هم ٩‏ ماه ی 
| لتحيات لله والصلوات والطیبات » السلام عليك يها 
WA 3 ø‏ و “os Ba a ø‏ = 3 5 
النبي 2420 الله وراه SAI‏ عَلينا وَعَلى عبادك 
الصالین: AG‏ ان لا لال الله واشهد اد ما 


A رر‎ AA 


ا 


Dukkan nau’in ban girma ya tabbata ga Allah, da kuma salloli 
da kyawawan kalmomi. Aminci ya tabbata gare ka ya Annabi, 
da rahamar Allah da albarkatunsa. Aminci ya tabbata gare 
mu, da kuma ga bayin Allah salihai. Ina shaidawa cewa babu 
abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ina shaidawa cewa 
Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne.' 


1! An ruwaito lafuza daban-daban na tahiyya daga Annabi tsira da amincin 


Allah su tabbata a gare shi: kowane lafazi mutum ya lizimta daga cikin 
wadanda aka ruwaito ya yi daidai. [Bayanin mai tarjama). 


43 


23. Salati Ga Annabi, tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi, bayan Tahiyya 


(53) 

الهم صل على 522 وعلی آل مُحَمّو Cake‏ 

عَلَى براهیم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ OU‏ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» الله 

ال علی 222 HSNI Jap‏ 
ai‏ وَعَلَى آل SAT‏ نلک حَمِيدٌ ama‏ . 


Ya Allah! Ka yi salati' ga Muhammadu, da alayen? 
Muhammadu, kamar yadda Ka yi salati ga Ibrahimu da alayen 
Ibrahimu, 121121 Kai abin godewa ne, Mai girma. Ya Allah! Ka 
yi albarka ga Muhammadu, da alayen Muhammadu, kamar 
yadda Ka yi albarka ga Ibrahimu, da alayen Ibrahimu, lallai 
Kai abin godewa ne, Mai girma. 


(54) 


Ma'anar salatin Allah ga Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a 

gare shi, shi ne yabo gare shi a wajen Mala'iku, da girmama shi. Haka 
aka ruwaito daga Abu Aliya, kuma wannan shi ne abin da yawancin 
malamai suka rinjayar wajen ma'anar salati. (duba Fat'hul Bari 11/155- 
156). (Bayanin mai tarjama). 
Abin nufi da alayen Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, 
su ne 'yan gidansa, wadanda suka hada matansa, da kuma duk wadanda 
aka haramta musu cin sadaka, su ne Banu Hashim. (Fat'hul Bari, 
11/160). (Bayanin mai tarjama). 


` 


44 


54 م‎ 2 ot, -of r> o 322 

الله صل عَلَى محمار وَعَلى أَزْوَاحِهِ وذريته كما صليت 
-o “2 d~ ay‏ 

على آل رم aa en‏ 

Ya Allah! Ka yi salati ga Muhammadu, da kuma ga matansa 

da zuriyarsa, kamar yadda Ka yi salati ga alayen Ibrahim. 

Kuma Ka yi albarka ga Muhammadu, da kuma ga matansa da 


zuriyarsa, kamar yadda Ka yi albarka ga alayen Ibrahim. 
Lallai Kai abin godewa ne, Mai girma. 


24. Addw'ar bayan Tahiyar karshe kafin Sallama 
(55) 


A ca)‏ مود بك ین عذاب لب وین غذاب 
جهن NA aa ET‏ و Na‏ 


Hi‏ الال 


Ya Allah! Ina neman tsari da Kai daga azabar Kabari, da 
azabar Jahannama, da fitinar rayuwa da ta mutuwa, da sharrin 
fitinar Dujal shafaffe'. 


! Dujal mutum ne da zai bayyana a karshen zamani, ya bayyana biyayya 
ga addini, sannan ya 20 ya yi da'awar annabci, sannan kuma ya yi 


45 


(56) 
اللهم إني أغوّذ بك من عَذَاب القبر » وأَغُوْذ بك من 
فة الْمَسِيح A » JAAN‏ بك من فتتة AI‏ 
ر ری ۲ 59 7 KON a AN‏ 
والممات . اللهم إني عوذ بك من المائم والمغرم. 


Ya Allah! Ina neman tsarinka daga azabar kabari, kuma ina 
neman tsarinka daga fitinar Dujal shafaffe, kuma ina neman 
tsarinka daga fitinar rayuwa da ta mutuwa. Ya Allah! Ina 
neman tsarinka daga laifi da bashi. 


(57) 


الهم 1 Ce‏ تفسي طلما كيرا ولا يعفر الذنوب 


da'awar allanta, domin ya fitini bayi su bar addininsu. Kuma babu wata 
fitina da ta kai fitinarsa tsanani tun daga halittar Annabi Adam, amincin 
Allah ya tabbata a gare shi, har izuwa tashin Alkiyama. Wadannan 
bayanai da wasunsu duk sun zo cikin hadisan Annabi, tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi. 

Ana ambatonsa da Al-Masihud Dajjal, wato Dujal shafaffe, kamar yadda 
ake ambaton Annabi Isa, amincin Allah ya tabbata a gare shi, da Al- 
Masihu. Abin da ake nufi da wannan kalma in an dangana ta ga Dujal 
shi ne mai shafaffen ido, domin Allah zai shafe idonsa na dama, ya 
rubuta ‘kafiri’ a goshinsa yadda kowane mumini zai iya karantawa. Idan 
kuwa aka dangana ta ga Annabi Isa, amincin Allah ya tabbata a gare shi, 
ana nufin mai isa matuka wajen gaskiya, ko kuma mai shafawa, wato ba 
ya shafan wani mai cuta da hannunsa face ya warke. (Fat'hul Bari, 
2/318, 6/472, 13/91). (Bayanin mai tarjama). 


46 


° z 


لا آنت فَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةٌ مِنْ عندلة sag‏ انك 


Ya Allah! Hakika ni na zalunci kai na, zalunci mai yawa, 
kuma babu mai gafarta zunubai sai Kai. Saboda haka Ka 
gafarta mini, gafara daga gare Ka, kuma Kaji Rai na, lallai 
Kai ne Mai yawan gafara, Mai yawan jin Kai. 


! 
1 


(58) 
اللهم اغفر لی ما قدّمت ع وما آحرت ‏ وما سريت ع 


Ya Allah! Ka gafarta mini abin da ya wuce da abin da zai zo, da 
abin da na boye da abin da na bayyana, da kuma abin da Kai ne 
Ka fi ni saninsa. Kai ne Mai gabatarwa, kuma Kai ne Mai 
jinkirtarwa; babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. 


(59) 
° ° 2 897 قا د خد‎ 
BBG وحن‎ IK » کر‎ ai 
Ya Allah! Ka taimake ni a kan zikirinka, da yin godiya gare 


Ka da kyautata ibada gare Ka. 


47 


(60) 

› وعو بك من الجن‎ » a بك ين‎ SA إني‎ QN 

واد un‏ من آن ارد إلى SENG MOS‏ بے من 
فتنة Wa‏ وَعَذَابِ AN‏ , 


Ya Allah! Ina neman tsarinka daga rowa, kuma ina neman 
tsarinka daga tsoro, kuma ina neman tsarinka da a maida ni 
zuwa wulakantacciyar rayuwa (tsufa tukuf-tukuf), kuma ina 
neman tsarinka daga fitinar duniya da azabar kabari. 


(61) 
g وا‎ 9 ° 7 YA Z w و‎ 
. النار‎ ês Ora الجنة‎ WET اللهُم إني‎ 


Ya Allah! Ina rokon Ka aljanna, kuma ina neman tsarinka 
daga wuta. 


(62) 

له بيا يك لیب Gg‏ على الحلق H‏ ما 
° ا مو ی - z Ø‏ 0 2 2 2 2 
Candi‏ الحياة حيرا لي وتوّفي إذا NE‏ الوّفاة حيرا 
4i 5 za‏ انئ انالك 7 0 A a‏ - وال ,6 - š‏ ; 


48 


Kea uh‏ الاو اتج انالك 
القصد AN‏ والفقر رز لصاو لا سا 
ia‏ 2149 وأشألك AN‏ 
سای ناه وول ا 
JANG‏ إلى ره والشوق إلى لِقَائِكَ فِي غير 


دهم م A‏ 2 


سح r 2 2 2 A‏ 
5¿ مُضِرةٍ NG‏ فتنة san‏ اللهم زَينا بزينة LEYI‏ 


وم “ 53 
واحعلنا SQA‏ مهتدین . 


Ya Allah! Saboda Saninka da abin da ya faku, da kuma 
Ikonka a kan halitta, Ka rayar da ni idan Ka san rayuwa ta fi 
alheri a gare ni; kuma Ka kashe ni idan Ka san mutuwa ta fi 
alheri agare ni. Ya Allah! Ina rokonka jin tsoronka ۵ Boye da 
kuma a sarari, kuma ina rokonka fadar gaskiya a halin dadin 
rai da halin fushi, kuma ina rokonka tsakaitawa a cikin 
wadata da talauci, kuma ina rokonka ni'ima da ba ta Karewa, 
kuma ina rokonka sanyin idaniya (wato farin ciki) da ba ya 
yankewa. Kuma ina rokonka yarda da 2200352 bayan 
afkuwarta. Kuma ina rokonka rayuwa ta ni'ima bayan 
mutuwa. Kuma ina roKonka dadin kallon Fuskarka, da kuma 
shaukin saduwa da Kai, ba tare da cuta mai cutarwa ba, ko 
fitina mai batarwa. Ya Allah! Ka yi mana ado da adon imani, 
kuma Ka sanya mu masu shiryarwa kuma shiryayyu. 


(63) 


49 


AKA الْوَاحِدُ‎ IG إني اسالت يا له‎ an 
ول ول يکن له كفراً لخد آذ تفر‎ sai 
SEN لي ذنويي إنلك آنت‎ 


Ya Allah! Ina rokonka, ya Allah, saboda Kai ne Daya Kadai 
tal, Wanda ake nufa da dukkan bukatu, Wanda bai haifa ba, 
kuma ba a haife Shi ba, kuma babu wani tamka a gare Shi, 
Ka gafarta mini zunubai na, Kai ne Mai yawan gafara, Mai 
yawan jin-kai. 


(64) 


109 z7 


لا نت Sm,‏ 


هي امنأك با لت اد لا له 


BL PN SA بَدِيعَ‎ YO شريك لَك‎ S 
هم‎ ng و ام و و‎ 2 zA 3 "مع‎ 
الخلال والإكرام » یاحی یاقیوم إني أسألك الجنة‎ 


| 


)5561 يك من النار . 


Ya Allah! Ina rokonka saboda dukkan yabo ya tabbata gare 
Ka, babu abin bautawa da gaskiya sai Kai, Kai kadai, babu 
abokin tarayya a gare Ka, Mai yawan baiwa, ya Makagin 
halittar sammai da kasa, ya Ma'abocin girma da alheri, ya 
Rayayye, ya Mai tsayuwa da komai, ina rokonka aljanna, 
kuma ina neman tsarinka daga wuta. 


50 


الم إني أسألك بأني af asal‏ أنت الله 
آنت الد المد الذي ل يلد ول يوند ولم يكن له 


Ya Allah! Ina rokonka, saboda ni na shaida cewa Kai ne Allah, 
babu abin bautawa da gaskiya sai Kai, Kai Kadai tal, Wanda ake 
nufa da dukkan bukatu, Wanda bai haifa ba, kuma ba a haife Shi 
ba, kuma babu wani tamka a gare Shi. 


25. Zikirin bayan an yi sallama daga sallah 
(66) 
(USU) الله.‎ A ¿kel 
الجلال‎ BG تباركت‎ DAS اللهم آنت السلام ومنك‎ 
. والا کرام‎ 


Ina neman gafarar Allah (sau uku) 


Ya Allah! Kai ne Aminci', kuma daga gare Ka aminci ya ke. 
Alherinka ya yawaita, ya Ma'abocin girma da alheri. 


! As-Salam shi ne aminci, Allah Shi ne mai tabbataccen aminci daga 
dukkan wani aibi ta kowace fuska. Allah amintacce ne azatinsa daga 


S1 


(67) 
Ka رة‎ AJ لا( إلا اللهُ وَحْدَهُ لا ريك لَه‎ 
ehf لما‎ aui ٩ الهم‎ Sad وهو على کل شَيْء‎ 
AB ولا یم ذا اج منك‎ a Ú معطي‎ S; 
Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu abokin 
tarayya a gare Shi. Mulki na Sa ne (Shi kadai), kuma yabo na Sa 
ne (Shi kadai), kuma Shi ne Mai iko a kan komai. Ya Allah! 


Babu mai hana abin da Ka bayar, kuma babu mai bayar da abin da 
Ka hana, kuma wadata ba ta tsirar da mai wadata daga gare Ka. 


)68( 
1 إلا الله 2325 لأشريك لَه , له لت وله الْحَمْدُ 


25 على کل شيء في لآ حَوْلَ ولا فو إلا اه 
ah‏ إلا ال رل نشد إلا يه له SOY ICA‏ 


r 


a 
` 
` 


۶ 
2 
9 2 ° ve 2 


SI AI 355‏ » لآ له إلا الله مخصیین له لین ولو 


dukkan aibi ko tawaya da zai zo cikin tunani, hakanan ma amintacce ne 
a cikin sifofinsa daga dukkan aibi ko tawaya, kuma amintacce ne a cikin 
ayyukansa daga dukkan aibi, ko tawaya, ko sharri, ko zalunci, ko yin 
wani abu ba da hikima ba. Don haka wannan suna ya kunshi dukkan 
abin da aka tsarkake Allah ga barin sa. (Duba Bada'i'ul Fawa'id 2/150- 
152). [Bayanin mai tarjama]. 


52 


. الْكَافِرُونَ‎ ç 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu 
abokin tarayya a gare Shi. Mulki na Sa ne (Shi kadai), kuma 
yabo na Sa ne (Shi kadai), kuma Shi ne Mai iko a kan komai. 
Kuma babu dabara babu karfi sai da Allah. Babu abin bautawa 
da gaskiya sai Allah; kuma ba ma bautawa kowa sai Shi. 
Ni'ima tasa ce, kuma falala tasa ce, kuma kyakkyawan yabo 
nasa ne. Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, muna masu 
tsarkake bauta (daga shirka) a gare Shi, ko da kafirai sun ki. 


)69( 
ou.‏ الله JAS‏ لله وله AS‏ (ثلاناً وثلانين) 


u ۰ > هم‎ ۵ r Lg YA و‎ 3 ø ا‎ 
لاشريك له » له الملك وله الحمد‎ sag إلا الله‎ 2J لا‎ 
< MA z 7 4 “A. 
فدير.‎ ۶ na و همو على كل‎ 
£ 
Tsarki ya tabbata ga Allah, kuma godiya ta tabbata ga Allah, 
kuma Allah Shi ne Mafi girma. (sau talatin da uku) 


J 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu 
abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), kuma 
yabo nasa ne (Shi kadai), kuma Shi ne Mai iko a kan komai. 


(70) 


Ana karanta wad annan surorin (kowacce daga ciki har zuwa 
Karshenta) bayan kowace sallah; amma bayan sallar Asuba da 
Magariba ana karanta su sau uku. 


53 


g 3, 


é. aa ON. 
AA syz. موه‎ a 
(71) 
Bayan kowace salla, a karanta Ayatul-kursiyu. 
“0 تو‎ A AA YA & 8 ° at e x 
الحي القیوم لا تأحذة مينة ولا نوم‎ GE الله لا )2 إلا‎ 
KA من ذا اي‎ AN SKI ú لَهُ‎ 
و‎ Haa وت یش تم عام ی وش‎ 
£ 2 کې ااي‎ I ۳ 5 + ° ° e 7 

Ora‏ بشيء من علمه إلا بمَا شَاء وسع كرسي 
ONT‏ ې ع E mun a‏ 
السماوّات والارض ولا يموده حفظهمًا وَمُوَ HI‏ 


Allah, babu wani abin bautawa da gaskiya sai Shi, Rayayye, 
Mai tsayuwa da komai. Gyangadi ba ya kama Shi, wala barci. 
Abin da ya ke cikin sammai da abin da yake cikin kasa nasa 
ne. Babu mai yin ceto a wurinsa sai da izininsa. Yana sane da 
abin da yake gabansu (wato al'amarin duniya) da abin da yake 
bayansu (na al'amarin lahira). Ba sa sanin wani abu daga 


54 


iliminsa, sai abin da Ya so. Kursiyyunsa (wato gadonsa) ya 
yalwaci sammai da Kasa, kuma kiyaye su (sammai da Kassai) 
ba ya yi masa nauyi. Shi ne kuma Madaukaki, Mai girma. 


)72( 
9 له إلا الله 3 لأشريك له له الملك وله LAN‏ 
A ° ۶‏ بلع سه هت “ 
يحبي ویویت وهو على كل شيء قاریر. AA‏ 
مرات بعد المغرب والصبح) 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu 
abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), kuma 
yabo nasa ne (Shi kadai), yana rayarwa, kuma yana kashewa, 


kuma Shi ne Mai iko a kan komai. (sau goma bayan sallar Magariba 
da sallar Asuba) 


(73) 


$ 


کو کم ° An‏ ی ل pung‏ 
اللهم إني NA‏ علما نافعا ورزقا طيباء وَعملا 
متقبّلا . (بعد السلام من صلاة الفجر) 


Ya Allah! Ina rokonka ilimi mai amfani, da arziki kyakkyawa 


(wato na halal), da aiki wanda za 3 karba. (bayan sallama daga 
sallar Asuba) 


55 


26. Addu'ar sallar Istihara (neman zabin Allah 
idan mutum zai aikata wani abu) 


(74) 


Jabir ibn Abdullah, Allah ya yarda da shi da mahaifinsa, ya 
ce: Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi, ya kasance yana koya mana yin istihara (neman zabin 
Allah) a cikin dukkan al'amura kamar yadda yake koya mana 
sura daga cikin Alkur'ani, yakan ce: “Idan dayanku ya yi 
niyyar yin wani al'amari to ya yi sallah raka'a biyu bata 
farilla ba, sannan ya ce': 


Aa Wae LG بولیلت‎ Will A 
العظیم فلت تقر ولا یر تلم‎ Qs من‎ NÈNG 
لوب الم ان كنت تس من‎ Se رلا غلم » وانت‎ 
(ويسمّي حاجته) حير لي في ديني وَمَعَاشِي‎ PI َذا‎ 
سره ليم رل لي فيه ء ون‎ IA ea Kn 


٥) BEAR‏ ام د د ا اح اي 
كنت PN a‏ لي في ديني W‏ وَعَاقِبَةٍ 


١ Zai yi wannan addu'a ne bayan ya gama tahiya da salatin Annabi, tsira 


da amincin Allah su tabbata a gare shi, kafin ya yi sallama; domin 
bigiren addu'a a cikin sallah shi ne lokacin sujada, da kuma bayan 
tahiyya. (Bayanin mai tarjama). 


56 


۸ nn ده‎ YA e. an © EA 0 
راړي ر لا‎ 
. كان ثم رضني به‎ 
Ya Allah! Ina neman zabinka domin Iliminka, kuma ina 
neman Ka ba ni iko domin Ikonka, kuma ina rokonka daga 
Falalarka Mai girma, domin Kai ne Mai iko, ni kuwa ba ni da 
iko, kuma Kai ne Masani, ni kuwa ban sani ba, kuma Kai ne 
Masanin abubuwan fake. Ya Allah! Idan Ka san cewa wannan 
al'amari - sai ya ambaci bukatar tasa - alheri ne gare ni a cikin 
addinina, da rayuwata, da kuma Karshen al'amarina - a wata 
ruwayar: da magaggaucin al'amarina da majinkircinsa - Ka 
Kaddara mini shi, kuma Ka saukake mini shi, sannan Ka 
albarkance ni د‎ cikin sa. Kuma idan Ka san wannan al'amari 
sharri ne gare ni a cikin addinina, da rayuwata, 0۵ 75 
al'amarina- a wata ruwayar: da magaggaucin al'amarina da 
majinkircinsa - Ka kawar da shi daga gare ni, kuma Ka kawar 
da ni daga gare shi, kuma Ka Raddara mini alherin a duk inda 
yake, kuma Ka sanya ni in yarda da shi.” 


Duk wanda ya nemi zabin Mahalicci, kuma ya yi shawara da 
talikai muminai, kuma ya yi azama a cikin lamarinsa, to ba 
zai yi nadama ba, domin Allah Madaukakin Sarki ya ce: 


4 او‎ KY عرفت‎ Penjara, 


“Kuma ka shawarce su cikin lamarinka, idan kuma ka kuduri 
aniya, to ka dogara ga Allah”. 


57 


27. Zikirin Safiya da Maraice' 


(75) 


A 


ود بالل AI Nad Gya‏ 
«الله لا هلا هر الحي Sin va‏ ينه ول ند 


> 


pi SAN وَمَا في الأَرْض مَنْ ذا‎ ۱ ati 


و مم 


¿ue‏ ۀ إلا ah‏ يعم ما ira‏ أيهم وتا حلفم ولا 
S>‏ بقيء من sale‏ الا Lu‏ 2¿ و کسه 
a‏ والأَرْض ولا غود حِفظَهُمًا AI SA‏ 
€ 


Ina neman tsarin Allah daga Shaidan, tsinanne. Allah, babu 
wani abin bautawa da gaskiya sai Shi, Rayayye, Mai tsayuwa 
da komai. Gyangadi ba ya kama Shi, wala barci. Abin da ya 
ke cikin sammai da da abin yake cikin Rasa nasa ne. Babu mai 


! Daga Anas, Allah ya yarda da shi, ya daukaka hadisin zuwa ga Ma'aikin 
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: “In zauna tare 
da mutane da suke ambaton Allah daga sallar asuba har zuwa hudowar 
rana ya fi soyuwa gare ne da na 'yanta bayi hudu 'yan zurriyar Annabi 
Isma'ila. Kuma na zauna tare da mutanen da suke ambaton Allah tun 
daga sallar la'asar har zuwa faduwar rana ya fi soyuwa gare ni da na 
'yanta bayi hudu”. Abu Dawud ya ruwaito shi (hadisi mai lamba 3667), 
kuma Albani ya ce isnadinsa kyakkyawa ne. Duba Sahih Abu Dawud 
2/698. 


58 


yin ceto a wurinsa sai da izininsa. Yana sane da abin da yake 
gabansu (wato al'amarin duniya) da abin da yake bayansu (na 
al'amarin lahira). Ba sa sanin wani abu daga iliminsa, sai abin 
da Ya so. Kursiyyunsa (wato gadonsa) ya yalwaci sammai da 
Kasa, kuma kiyaye su (sammai da Kassai) ba ya yi masa nauyi. 
Shi ne kuma Madaukaki, Mai girma’. 


(76) 


Ana karanta wadannan surorin (kowacce daga ciki har zuwa 
Karshenta) bayan sallar Asuba da bayan sallar Magariba sau 
uku”. 


(77) 


1 Wanda ya karanta ها‎ yayin da ya wayi gari za a tsare shi daga aljanu har 
ya kai maraice. Wanda kuma ya karanta ta da yamma za a tsare shi daga 
aljanu har ya wayi gari. 

? Wanda ya karanta su safe da yamma sau uku za su isar masa daga 


dukkan komai. 


59 


سورد ا د ووی 
,44055 كزيل له له الم وله MAS‏ وغ غل 


DA x 2‏ ° 5 °¿ ات االله 04 من n‏ رونا 
لي عجن Je‏ سر USA‏ 
الوم ویر ú‏ بَعْدَهُ» yf‏ بك من شر مَافِي WA‏ 


Ú‏ .0 مير 


یرم وشر Ú‏ بعدَه ‏ رب اعرذ بك م ِن JSI‏ وسُوء 
الکِبر » رب اعد بك من pelit‏ في انار 53 ِي 
القبر. 


Mun wayi gari, kuma mulki ma ya wayi gari yana mai tabbata 
ga Allah. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Babu abin 
bautawa da gaskiya sai Allah, mulki ya tabbata gare Shi, kuma 
yabo ya tabbata gare Shi, kuma Shi Mai iko ne bisa komai. Ya 
Ubangijina! Ina rokonka alherin da ke cikin wannan rana, da 
alherin da ke bayanta. Kuma ina neman tsarinka daga sharrin 
da ke cikin wannan rana, da sharrin da ke bayanta. Ya 
Ubangijina! Ina neman tsari da Kai daga lalaci, da 
mummunan tsufa. Ya Ubangijina! Ina neman tsari da Kai 
daga azaba a cikin wuta, da kuma azaba a cikin kabari. 


Idan kuma da maraice ne sai ya ce: 


60 


KATA MI SAME BA a 
بلقاي د ما في‎ DA n الوه و‎ ya 


Pera P Aa YA 
da هده الليلة وشر ما ما‎ 


Mun shiga maraice, kuma mulki ma ya shiga maraice yana 
mai tabbata ga Allah ..... Ya Ubangijina! Ina rokonka alherin 
da ke cikin wannan dare da alherin da ke bayansa. Kuma ina 
neman tsarinka daga sharrin da ke cikin wannan dare da 
sharrin da ke bayansa ... 


(78) 

الله بك ایا ريلك اميا ربك نّا وَبكَ 
تكرت ولك النشور. 

Ya Allah! Da Ikonka ne muka wayi gari, kuma da Ikonka ne 

muka shiga maraice, kuma da Ikonka ne muke rayuwa, kuma 


da Ikonka ne muke mutuwa, kuma izuwa gare Ka ne matattara 
take. 


Da yamma kuma sai ya ce: 


Abi‏ بك ا بو سنا وبك Ong AA‏ نَحْيّا وَبكَ 
تكرت وتف 


Ya Allah! Da Ikonka ne muka shiga maraice, kuma da Ikonka 
ne muka wayi gari, kuma da Ikonka ne muke rayuwa, kuma da 


61 


Ikonka ne muke mutuwa, kuma izuwa gare Ka nc makoma 
take. 


(79) 


للم أنت ري لاله إلا أنت حلقتبي وآنا بل » وأنا 


— ال‎ 
HG » بذنبي‎ NO Dea 
; توب إلا‎ AN SE لي‎ 


1 


نت . 


Ya Allah! Kai ne Ubangijina; babu abin bautawa da gaskiya 
sai Kai. Ka halicce ni, kuma ni bawanka ne; kuma ina kan 
alkawarin da na yi maka (na kadaitaka da bauta) da kuma 
alkawarin da Ka yi mini (na shigar da wanda bai yi shirka da 
Kai ba gidan aljanna) gwargwadon ikona. Ina neman tsarinka 
daga sharrin abin da na aikata. Ina tabbatar da ni'imarka gare 
ni, kuma ina tabbatar da zunubi na, Ka gafarta mini, domin ba 
wanda yake gafarta zunubai sai Kai. 


Wanda ya karanta wannan addu'a da maraice yana mai imani 
da ita, idan ya mutu a cikin daren zai shiga aljanna, hakanan 
ma idan ya karanta ta da safe. 


(80) 


62 


SO EE EOE‏ لاي ل 
A er‏ 
ر ( اربع مرات ) 


Ya Allah! Ni na wayi gari ina shaidawa gare Ka, kuma ina 
shaidawa ga (mala'iku) masu daukan Al’arshinka, da 
mala'ikunka da dukkan halittarka cewa Kai, Kai ne Allah, 
babu abin bautawa da gaskiya sai Kai, Kai Kadai, babu abokin 
tarayya a gare Ka, kuma Muhammadu Bawanka ne kuma 
Manzonka ne. (sau hudu)' 


Wanda ya karanta kamar yadda aka ce Allah zai 'yanta shi 
daga wuta. 


(81) 

Dae له ما بح بي من نِعْمَةٍء أو باح ین‎ 
ah لك » فلك الْحَمْدُ‎ JO NGA فيك وَحْدَكَ‎ 
الشکر.‎ 
Ya Allah! Dukkan abin da ya wayi gari a gare ni na ni'ima, ko 
ga wani daga cikin halittarka, to daga gare Ka ne, Kai Kadai, 


babu abokin tarayya a gare Ka; kuma yabo ya tabbata a gare 
Ka kadai, kuma godiya ta tabbata a gare Ka kadai. 


Wanda ya fade ta da safe to wannan ya cika godiyar ranarsa, 
wanda kuma ya fada da yamma ya cika godiyar darensa. 


1 . . KO E “5 و له م‎ 5 
Da maraice maimakon ya ce: أصبحت‎ sai ya ce: آمسیت‎ wato na shiga 


maraice. 


63 


(82) 

ka aha‏ في بَدَنِي . aa‏ سمي » الهم 
عَافِنِي في بصري » و 4 إلا نت Sal AKAN‏ رك 
من الکفر والفقر  Maa‏ ».لاله 


إلا * آنت. CW)‏ 


Ya Allah! Ka ba ni lafiya (aminci daga bala'i) ajikina. Ya 
Allah! Ka ba ni lafiya a jina. Ya Allah! Ka bani lafiya a 
ganina. Babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. Ya Allah! Ina 
neman tsarinka daga kafirci da talauci, kuma ina neman 
tsarinka daga azabar kabari. Babu abin bautawa da gaskiya sai 
Kai. (Sau uku) 


)83( 
a) SAN A52‏ إا هر عله يو كلك وهر ريا KA‏ 
نی (سبع مرات حين یصبح وعسي) 


Allah Ya ishe ni, babu abin bautawa da gaskiya sai Shi. A 
gare Shi kadai na dogara. Shi ne Ubangijin Al'arshi mai 
girma. (sau bakwai da safe da maraice). 


Wanda ya karanta ta kamar yadda aka ce, Allah zai ishe masa 
duk abin da ya dame shi na al'amarin duniya da na lahira. 


(84) 


64 


KAIN EA Aali, yadi ILI A ال‎ 
dat ودنا‎ 2 MA jadi إني امالك‎ ۳ 
AN > ومالي الله استر عَوْرَاتِي » وَآمِن رَوَعَاتِي‎ 


20 سات 2 ۰ .۱ رم‎ <“ YA A 

احفظني من oz‏ يدي » وين خلفي » وعن يوي ۽ 

2۶ 0 1 - - رے ه‎ 
أن أغتال‎ ¿L Zk sh, 5 Sp ومن‎ : w وعن‎ 
Ya Allah! Ina rokonka afuwa da aminci daga dukkan 
mummuna a duniya da lahira. Ya Allah! Ina rokonka afuwa 
da aminci daga dukkan mummuna a addinina, da duniyata, da 
iyalina, da dukiyata. Ya Allah! Ka yi mini sutura, Ka kwantar 
da hankalina. Ya Allah! Ka kiyaye ni ta gabana, da ta bayana, 
da ta damana, da ta haguna, da ta sama da ni, kuma ina 
neman tsari da Girmanka da a kisfe kasa da ni. 


(85) 


له عَالم لیب SIGN‏ فَاطِرَ اا ANG‏ 


a 


° 


از سه إلى شن 


65 


Ya Allah! Masanin abin da ke fake da na sarari! Mai kagen 
halittar sammai da kassai! Ubangijin komai, kuma 
Mamallakinsa! Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai 
Kai. Ina neman tsarinka daga sharrin raina, da kuma sharrin 
Shaidan da shirkarsa, da in tsuwurwurtawa kaina wani abu 
mummuna, ko in jawo shi ga wani musulmi. 


(86) 

Ta ° é “o و م‎ ce. UA SE e 0 

بسّم الله الذي PAN‏ امه شَيْء في الأرض ولا 
فى السماء ay‏ | لسویم العليم. ثلاث 


Da Sunan Allah, Wanda da Sunansa wani abu a sama ko a 


asa ba ya cutarwa. Shi ne Mai ji, Masani. 
(Sau uku) 


Wanda ya fada sau uku da safe da yamma babu abinda zai 
cutar da shi. 


(87) 
BAN YA پک ° عا‎ AA š 
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد و نبیا.‎ —— > 
رد‎ 
Na yarda da Allah Ubangiji, da musulunci addini, da 


Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, 
Annabi. (Sau uku) 


(88) 


66 


اي اوم رخ ایت da‏ شاني كله وله 


Ya (Allah) Rayayye, Mai tsayuwa da komai! Da Rahamarka 
nake neman agaji, Ka kyautata mini sha'anina dukkaninsa, 
kada Ka Kyale ni da kaina ko da daidai da Kiftawar ido ne. 
(89) 


AA » زب العَالَمِينَ‎ ad) aish azh Cendol 


E‏ حير 65 فنْحَهُ » Aa‏ ونورث 


“A. A ee 


AS‏ وَهُدَاهُ » ورد بك مِنْ شر ما فیه وَشْرٌ ما 


3207 
.0 


Mun wayi gari, kuma mulki ma ya wayi gari yana mai tabbata 
ga Allah, Ubangijin talikai. Ya Allah! Ina rokonka alherin 
wannan rana: budinta, da nasararta, da haskenta, da 
albarkarta, da shiriyarta. Kuma ina neman tsarinka daga 
Sharrin abin da ke cikinta, da abin da ke bayanta. 


Da yamma kuma sai ya ce: 
y ø 9 ووه 7 او‎ He “be 
Ai له‎ BU a 


اسالك خير هذه الليلة فت فتحها fa‏ ونصرّها 3 ونورها 


67 


⁄ k هیلا پو‎ P II eyr Ya Pang” 
Mp وأَعُوْذ بك من شر ما فِيهَا‎ » AGAS > وبر كتها‎ 
Malay 


Mun shiga maraice, kuma mulki ma ya shiga maraice yana 
mai tabbata ga Allah ... 


(90) 

أصبحنا على فطرةٍ الإسلام » وغلّی. كَلِمَةٍ الاحلاص . 
ام > زو . s“ 2 1 5 B.‏ 

° 2 2 ° 

Mun wayi gari! a kan Rirar da Allah ya yi mana ta Musulunci, 
kuma a kan kalmar tauhidi, kuma a kan addinin Annabinmu 
Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata agare shi, 
kuma a kan addinin Babanmu Ibrahim, mai totar zuwa ga 


addinin gaskiya, musulmi, bai kasance daga cikin mushrikai 
ba. 


(91) 


0A‏ ېب هم 


سبحان الله وبحمدو. (مائة مرة) 


(Sau dari) 


5 Š “aA , of 
! Da maraice kuma maimakon LÎ sai ya ce: Lui. 


68 


Wanda ya karanta sau dari yayin da ya wayi gari da kuma 
yayin da ya shiga maraice, ranar Kiyama ba wanda zai zo da 
aikin da ya fi abin da ya zo da shi a falala sai wanda ya 
karanta kamar yadda ya karanta ko sama da haka. 


(92) 


لا إلا الله وَحْدَهُ لآشريك aj‏ له DIAN‏ وله SAS‏ 


9 $ ږو په‎ ۶ Te ملعم‎ 
وهو على كل شيء قدير.‎ 
2 
Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi Kadai, babu 


abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne Shi Kadai, yabo ma 


nasa ne Shi Kadai, kuma Shi Mai iko ne bisa komai. (Sau goma, 
ko sau daya idan ya ji kasala) 


(93) 
IL Sy DAN لاشريك لَه له‎ sas إلا الله‎ DIY 


رم ما Ç ° 23 y‏ و 
وهو على كل شيے قدير. (مائة مرة) 
# 

Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi Kadai, babu 

abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne Shi Kadai, yabo ma 

nasa ne Shi Kadai, kuma Shi Mai iko ne bisa komai. (Sau dari 
idan ya wayi gari) 

Wanda ya fada sau dari a rana kamar ya ’yanta bayi goma ne, 

kuma za a rubuta masa kyakkyawan aiki dari, a shafe masa 

mummunan aiki dari kuma ita addu'ar za ta zamo masa tsari 

daga Shaidan a tsawon wannan rana har ya kai maraice, kuma 


ba wanda zai yi aikin da ya fi nasa falala sai wanda ya karanta 
fiye da haka. 


69 


(94) 

سبح الله Koni aila SA saang‏ تفه وزنة 
عرشه وَمِدَادَ SIS‏ 

Tsarki ya tabbata ga Allah, tare da yabo gare Shi, iya adadin 

halittunsa, da gwargwadon yardar Kansa, da iya nauyin 


AVarshinsa, da iya yawan tawwadar da za ta rubuta 
kalmominsa. (Sau uku da safe) 


(95) 
اي‎ 57 #. go کان‎ ٢ £ چک > ° وم‎ É Y ل و ی‎ 
2 ی‎ 
Ya Allah! Ina rokon Ka ilimi mai amfani, da arziki na halal, 
da aiki kar6a6Be.(Da safe) 
(96) 
5 Iz A ره‎ z 
(مائة مرة في اليوم)‎ A الله وأتوب‎ aa 


(Sau dari a rana) 


)97( 
أَعُوذ بکلمات ا له لمات من سر ما خلق. 


(ثلاث مرات ذا آمسی) 


70 


Ina neman tsari da Kalmomin Allah Cikakku daga sharin abin 
da Ya halitta. (Sau uku da yamma) 


)98( 
للم ا علی نبينا مُحَمَدٍ. (عشر مرات) 


Sau goma. 


28. Addu'a yayin da za a yi barci 
(99) 


Idan mutum ya zo kwanciyar barci sai ya hada tafin 
hannayensa biyu, ya karanta wad annan surori na Alkur'ani, 
yana yin tofi cikin hannayen nasa: 


قل هر الله أَحَدٌ . . .4 


4. . . MS Yah. 


Sannan ya shafa su iya inda zai iya na jikinsa, yana farawa da 
kansa, da fuskarsa da kuma gaban jikinsa. Ya yi haka har sau 
uku. 


(100) 
Ya karanta Ayatul Kursiyyu: 


71 


>a 2 A! aÍ ra 
g.. WEI: VERU 
har zuwa karshenta. Wanda ya karanta ta yayin da ya zo 
kwanciya to ba zai gushe ba yana da wani mai tsaro a gare shi 


daga Allah, kuma Shaidan ba zai kusato shi ba har ya wayi 


gari. 

(101) 

s? ° 

Haji Lag bag 4‏ ليه من ره ویو کل 


£ 
دل 072 م 


baei Tera‏ وی اه 
AN as‏ کسَبت وعلها ما 


Wr و‎ 


تبك را ذا E‏ سي و اتان نا ذا 
تخل le‏ اصرا کما ekas‏ على gd‏ من قيلنا ربا NG‏ 


مص 


WAA ANAE لا طاقة نا به‎ ú HAR 
kipa ارم‎ WAA ya e 


Manzo ya yi imani da abin da aka saukar gare shi daga 
Ubangijinsa, haka ma muminai; kowanne ya yi imani da Allah, da 
mala'ikunsa, da littattafansa, da manzanninsa. (suna cewa:) ba ma 
rarrabewa tsakanin daya daga cikin manzanninsa. Kuma suka ce: 
mun ji (abin da Ka umarce mu da shi, ji na karba) kuma mun bi. 


72 


Gafararka muke roko ya Ubangijinmu, kuma gare Ka makoma 
take. Allah ba ya dora wa rai (wani abu) sai abin da ya ke da ikon 
aikata shi; abin da ya aikata (na alheri) yana gare shi, kuma abin 
da ya aikata (na sharri) 'yana kansa. (Ku ce:) “Ya Ubangijinmu! 
Kada Ka rike mu idan muka manta ko muka yi kuskure. Ya 
Ubangijinmu! Kada Ka dora abu mai nauyi a kan kamar yadda 
Ka dora shi a kan wadanda suke gabaninmu. Ya Ubangijinmu! 
Kada Ka dora mana abin da za mu iya shi ba. Ka yi afuwa a gare 
mu, Ka yi mana gafara, Ka ji kan mu. Kai ne Majibincin 
al'amuranmu, sai Ka taimake mu a kan mutane kafirai”. 

(102) 

Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
“Idan dayanku ya tashi daga shimfidarsa sannan ya dawo ya 
kwanta, to ya karkade ta da gefen gyautonsa sau uku, sannan 
ya yi bisimillah, domin bai san abin da ya maye gurbinsa ba 
bayan ya tashi. Idan ya kwanta sai ya ce: 


CS فإن‎ AA ربي وَضَعْت جنبي وبك‎ Bala 
آرسلتها فاحفظهًا بما تحفظ به‎ S نفميي فارحمها‎ 
الصالحين.‎ Ge 


Da Sunanka ya Ubangijina na kwanta, kuma da Izininka ne 
nake tashi. In Ka rike raina (da mutuwa), to Ka ji Kanta, in Ka 
sake ta kuwa, Ka kiyaye ta da abin da Kake kiyaye bayinka 
salihai da shi. 


73 


5 ° وی‎ 5 ” 2 e 
اللهم إني أسألك العافیة.‎ 


Ya Allah! Kai ne Ka halicci raina, kuma Kai ne Kake karban 
sa. Gare Ka Kadai mutuwarsa da rayuwarsa suke. In Ka rayar 
da shi, to Ka kiyaye shi; in Ka dauke shi, to Ka gafarta masa. 
Ya Allah! Ina rokonka aminci daga dukkan mummuna. 


(104) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
kasance idan ya zo kwanciya sai ya sa hannunsa na dama 
Rarkashin kuncinsa, sannan ya ce: 


4 ‫َ 


له Wa‏ يوم Bae LAS‏ درس 


Ya Allah! Ka kiyashe ni azabarka a ranar da Kake tayar da 
bayinka (bayan mutuwa). (Sau uku) 


(105) 
و 7 إن7‎ af 2 Pi r ° 
باسمك اللهم اموت واحیا.‎ 
Da Sunanka ya Allah nake mutuwa kuma nake rayuwa. 
(106) 


74 


S<‏ | له (ثلاثاً رئلاین) 


وَالْحَمْدُ لله (ثلاثاً رئلاین) 
ZA‏ 
وا =S À‏ (أربعا وثلاثين) 
Tsarki ya tabbata ga Allah. (Sau talatin da uku)‏ 
Yabo ya tabbata ga Allah. (Sau talatin da uku)‏ 
Allah ne Mafi girma'. (Sau talatin da hudu).‏ 


)107( 
SA DA‏ ورب a MAN‏ ربا 
ورب کل شَيْء » فالق Ci‏ رالنوی JGA‏ الشوراو 
FI Jay‏ مد بك ین شر کل فيء آنت 
اه 7 


آذ بناصييته. الله 
وأنت الا فلیس 355 Gea‏ رل الاه ا 


! Fatimah 'yar Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, 
ita kuma Allah ya yarda da ita, ita ce mijinta Ali ibn Abi Talib, Allah ya 
yarda da shi, ya tura ta wajen Manzon Allah, tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi, domin ya ba su baiwa da za ta taimaka musu da 
ayyukan gida. Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi, sai ya koya mata wannan addu'a ya ce su rika yinta idan sun zo 
kwanciya, ya ce wannan shi ya fi hadimi alheri. [Bayanin mai tarjama} 


75 


Us‏ وأنت GP‏ فليس دُونك شَيْء اقض 
عنا الدين وأغننا من الفقر. 


Ya Allah! Ya Ubangijin sammai bakwai, Ubangijin Al’ arshi 
mai girma, Ubangijinmu kuma Ubangijin komai, Mai tsaga 
kwayar tsiri da Rwallon dabino, Mai saukar da Attaura da 
Injila, da Alfurkani! Ina neman tsarinka daga sharrin komai 
wanda Kai ne Mai rife da makwarkwadarsa'. Ya Allah! Kai 
ne Na farko, babu wani abu kafinka, Kai Na karshe, babu 
wani abu bayanka, Kai ne Bayyananne, babu wani abu da yake 
sama da Kai, Kai ne Boyayye, babu wani abu da ya ke boyuwa 
gare Ka. Ka biya mana basussuka, kuma Ka wadatar da mu 
daga talauci. 


)108( 
AS‏ الذي a‏ وکقانا وآوانا نک 

jan‏ لا كافِي له وَلاً مُؤْوِي. 
Yabo ya tabbata ga Allah, Wanda Ya ciyar da mu, Ya shayar‏ 


da mu, Ya isar mana, Ya ba mu makwanci. Da yawa wanda ba 
shi da ma'ishi, wala mai ba shi makwanci. 


! Wato gashin goshin dabba. Abin nufi shi ne Allah ne Mamallakinsa. 
(Bayanin mai tarjama) 


16 


)109( 
الله یړم ال فار AN NAN‏ 
رب کل شيء ء ویک » آشهد آن لا له إلا MEA‏ 


o, f- ° ,⁄ LAN ږل ° په لا‎ ° 

AA 
AUA AA A زر ی‎ Ag 

أقترف على نفسي سوءا أو اجره إلى مسلم. 


Ya Allah! Masanin abin da ke fake da na sarari! Mai kagen 
halittar sammai da kassai! Ubangijin komai, kuma 
Mamallakinsa! Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai 
Kai. Ina neman tsarinka 0282 sharrin raina, da kuma sharrin 
Shaidan da shirkarsa, da in tsuwurwurtawa kaina wani abu 
mummuna, ko in jawo shi ga wani musulmi. 


(110) 


Ya karanta suratu As-Sajdah (Alif Lam Mim, Tanzilul) da 
suratul Mulk (Tabaraka). 


(111) 

A يري‎ ei u ألمت تفسيي‎ 

۷9 وَحْهي OS‏ » وألجات ْهُري OI‏ » رَعْبَة 

EA يك ما ولا نحا ينك إلا ليت‎ aé 
Hn اي‎ iang Sih بكتابك الذي‎ 


£ Gó A 


77 


Ya Allah! Na sallama raina gare Ka, na mai da al'amarina 
gare Ka, na fuskantar da nufina gare Ka, na dogara da Kai (a 
cikin dukkan al'amurana) saboda kwadayin abin da ke gare 
Ka, da tsoron Ka. Babu mafaka, babu matsira daga gare Ka sai 
zuwa gare Ka. Na yi imani da Littafinka da Ka saukar, da 
kuma Annabinka da Ka aiko. 


Wanda ya fade ta, to idan ya mutu a cikin wannan daren zai 
mutu a kan fidra (wato addinin Allah). 


29. Addw'a yayin da mutum ya juya a cikin 
kwanciyar barci 


(112) 
Lg رب السَمَوّات وَالأَرْض‎ » KA لا إلا 1 لواد‎ 
Eat 2 ره‎ 
Tas >l بينهما‎ 
Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Makadaici, 
Marinjayi, Ubangijin sammai da kasa da abin da ke 


tsakaninsu, Mabuwayi, Mai yawan gafara. 


30. Addw'ar wanda ya razana a cikin barci, da 
wanda ya kasa barci 


(113) 


خا 


َعُوذ SG‏ الله التامّات من — وَعِقَابِهِ » — 


a‏ مرا aa‏ اه رز 


18 


Ina neman tsari da Kalmomin Allah Cikakku daga fushinsa, 
da ukKubarsa, da sharrin bayinsa, da kuma wasuwasin 
shaidanu, da kuma kada su zo mini (a cikin al'amurana). 


31. Wanda ya yi mafarki mara kyau 
(114) 


Wanda ya ga abu mummuna a mafarki, to sai ya yi wadannan 
abubuwan: 


Yayi tofi ta gefen hagunsa sau uku.‏ ه 


٠ Ya nemi tsarin Allah daga Shaidan da kuma sharrin abin 
da ya gani, sau uku. 


e Kada ya gaya wa kowa wannan ۰ 
e Yajuya daga kwibin da ya kasance yana kwance a kansa. 
(115) 
e Idan ya so, ya iya tashi ya yi salla. 
32. Addw'ar Kunutin Wutiri 
(116) 
هگ من‎ a ٣ 
للهم اهدني فیمن هدیت وعافني فیمن عافیت وتولني‎ 
م‎ 6 ¿ ` Wa م‎ Nek. ° ce 8 flos, 
فيمن توليت » وبارك لي فیما أعطيت » وَقِنِي شر ما‎ 
اق‎ a A 7 1 


- 0 مه یر‎ 6 ¿ Pi 
قضيت » فانك تقضی ولا يقضى عليك » إنه لا یذ‎ 


يك إنه لا ي 


79 


° . 


PNG r or‏ 3 مز ۵ ص ری م دا ° 2 کچ 
ن واليت » [ولا يز من عاديت]» تبارکت رنا 


Ya Allah! Ka shirye ni cikin wadanda Ka shiryar, Ka amintar 
da ni daga mummuna cikin wadanda Ka yi wa aminci daga 
mummuna, Ka jibinci lamari na cikin wadanda Ka jibinci 
lamarin su, Ka albarkance ni cikin abin da Ka ba (ni), Ka 
kiyashe ni sharrin abin da Ka kaddara, domin Kai ne Kake 
hukunci, babu wanda yake hukunci a Kanka. Tabbas wanda 
Ka jibince shi ba zai wulakanta ba, wanda kuma Ka ki shi ba 
zai daukaka ba. Alherinka ya yawaita, ya Ubangijinmu! Kuma 
Ka daukaka. 


(117) 

الهم إني SA‏ نضا من سه وَبمُعَافاتك ین 
عقوت » ie‏ بك مك لا أخصي AAA‏ 

Ya Allah! Ina neman tsari da Yardarka daga Fushinka, da 

kuma Rangwamanka daga UKubarka, kuma ina neman tsari 


da Kai daga gare Ka. Ban isa in tuke ga yabo mai cancanta 
gare Ka ba; Kai dai kamar yadda Ka yabi Kanka ne. 


(118) 


80 


اواك يوان د AA‏ 
AI‏ نو DB A LA‏ 
عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَق. الم إنا نتوین 
ونستغفرك e‏ وثثبي عَلَيِكَ الحير » ولا نكفرك » ونومن 


Ya Allah! Kai Kadai muke bautawa, kuma gare Ka Kadai 
muke sallah, muke sujada, kuma gare Ka Kadai muke Rokari 
muke gaugawa wajen aiki. Muna Kaunar rahamarka, kuma 
muna jin tsoron azabarka. Lalle azabarka mai riskar kafirai ce. 
Ya Allah! Muna neman taimakonka, kuma muna neman 
gafararka, kuma muna yabon alheri a gare Ka, ba ma kafirce 
maka, kuma muna imani da Kai, muna Kaskan da kai gare 
Ka, kuma muna yare wanda yake kafirce maka’. 


33. Addu’ar bayan sallama daga Wutiri 
(119) 
3 30 Z ° E 
القدوس.‎ GUI Sa 
Tsarki ya tabbata ga Mai cikakken Mulki, Mai tsarkaka (daga 
dukkan abin da bai dace da Shi ba). 
LA wata riwayar ana farawa da: ... اللهم انا نستعينك‎ (A duba Mudawwana 


1/100 da Sunanul Kubra 2/115). (Bayanin mai tarjama). 


81 


Ya karanta sau uku; ata ukun sai ya daukaka muryarsa ya ja 
ta, ya ce: 


رب KI‏ وَالروح. 
Ubangijin mala'iku da Ar-ruh (wato Jibrilu).‏ 
Addw'ar maganin damuwa da bakin ciki‏ .34 
)120( 
AA‏ عَبْدكَ ابن دك BEA‏ ناصيتي BI‏ 
na en nn Y‏ 

- 5 Tog 

US iSi UWA 
به في علم‎ oea أو عَلْمتَهُ أَحَدا من حلْقّك و‎ 


° 
- 


7 ° م 4 ° PA‏ ر مر ړا 
صدري » وحلاء حزني وذهاب همي . 


Ya Allah! Ni bawanka ne, kuma dan bawanka, kuma dan 
baiwarka. Makwarkwadata a Hannunka take, hukuncinka 
zartacce ne a kai na, kuma kaddararka gare ni mai adalci ce. 
Ina rokon Ka da kowane Suna naka, Wanda Ka ambaci Kanka 
da Shi, ko Ka saukar da Shi a cikin Littafinka, ko Ka sanar da 
Shi ga wani daga cikin halittarka, ko Ka kebance Kanka da 
saninsa د‎ cikin Ilmin fake da ke wurin Ka, da Ka sanya 


82 


Alkur'ani ya zama kaka ga zuciyata', da haske ga kirjina, da 
kwaranyewa ga bakin cikina, da kuma mai tafiyar da 
damuwata. 


(121) 
ma ا 4 و‎ ATI 4 vaf ال‎ 
JSI, للهم إني عوذ بك من الهم والحزن» والعجز‎ 
⁄ 2 A 5 05 12: P ره‎ : ra si و‎ ۳ 
. وضلع الدين وغلبة الرحال‎ fa والبحل والجبن‎ 
Ya Allah! Ina neman tsarinKa daga damuwa, 02 bakin ciki, 
da gajiyawa, da lalaci, da rowa, da ragwantaka, da nauyin 


bashi, da rinjayen mazaje. 


35. Addw'ar tafiyar da kuncin zuciya 
(122) 


HA UNI Sd العَظِيم‎ Di إِلهَ إلا‎ Y 


۳ 


a MAA‏ ال نوات ور الال 
22 4 
ورب BISA‏ 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Mai girma (wanda 
babu abin da yake girmama a gare Shi), Mai hakuri (Mai 
jinkirin azaba tare da cikakken ikon aiwatar da ita). Babu abin 


| Ma'anar kasancewar Alkur'ani ya zama kaka ga zuciya shi ne zuciya ta 


samu jin dadi da hutu, saboda a lokacin kaka mutane suna samun jin 
dadi da hutu, don haka sai aka ambaci zamanin aka nufi halin da ke 
samuwa a cikinsa. [Bayanin mai tarjama]. 


83 


bautawa da gaskiya sai Allah, Ubangijin Al'arshi, Mai girma. 
Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Ubangijin sammai, 
Ubangijin kasa, Ubangijin Al'arshi, Mai yawan baiwa. 


(123) 


APO KANG WAL‏ جو AE‏ إلى — طرقة عَيْنِ 
eleh)‏ لي NI ba‏ 
Ya Allah! Rahamarka nake Rauna, don haka Kar Ka kyale ni‏ 


da kaina ko da Kiftawar ido ne, kuma Ka kyautata mini 
sha'anina dukkansa; babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. 


(124) 


لآ اه الا آنت O‏ كنت مر الظالمون. 


2 ۳ 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. Tsarki ya tabbata 6 
Ka, lalle ni na kasance daga cikin azzalumai. 


)125( 
اله الله g‏ لا شرك به شيعا. 


Allah! Allah ne Ubangijina, ba na yin tarayya da Shi da wani 
abu a cikin bauta. 


36. Addu’ar gamuwa da abokan gaba, ko wani 
mai iko 


(126) 


84 


0 د ۵ وم‎ kano WA ا ا‎ e 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم.‎ 


Ya Allah! Mu Muna sanya Ka a gabansu, kuma muna neman 
tsarinka daga sharrace-sharracensu. 


(127) 

Ah‏ عضي » رت pa‏ يلك DAN‏ وبك 
ول aan‏ 

Ya Allah! Kai ne Mai karfafa ni, kuma Kai ne Mataimakina. 


Da Karfinka ne nake yin dabarun yaki, kuma da Karfinka ne 
nake kai hari, kuma da Karfinka ne nake yin yaki. 


(128) 
° Ca - 
خسن اله نم الیل‎ 
Allah ne Mai isar mana, kuma madalla da Shi abin dogaro. 


37. Addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wani 
mai iko 


)129( 
الهم رب a BAY‏ له کی 


لي حَارا مِنْ فلان بن فلان GA‏ من خلائقك» أن 


55 


TE منهم أو یطغی. عر حارك‎ IA یفرط على‎ 
. ولا له إلا أنت‎ IE 
Ya Allah! Ubangijin sammai bakwai, kuma Ubangijin Al'arshi 
mai girma, Ka kasance Mai tsari gare ni daga wane dan wane', da 
dukkan rundunarsa daga cikin halittunka kar wani daga cikinsu 
ya yi gaggawar azaba 2 gare ni, ko ya ketare haddi. Kariyarka ta 
buwaya, kuma Yabonka ya girma, kuma babu abin bautawa da 
gaskiya sai Kai. 
(130) 

. 8 1 8. 4 4 ۳ - ° 4 A > A 
Of مها‎ Saf الله أعز من حلقه جميعاء الله‎ es الله‎ 
رشن غو انیو تت إلا قد القت اف‎ 
عَلَى الارض الا بإذنه » من شر‎ Lai Ol EN NYA 
= — > tan ود ده و‎ ۱ Ta عَبْدِكَ‎ 

j y, PA apep‏ ۳ . (ثلاث مرات) 
Allah Shi ne Mafi girma. Allah Shi ne Mafi buwaya daga‏ 


dukkanin halittarsa. Allah Shi ne Mafi buwaya daga abin da nake 
jin tsoronsa kuma nake shayinsa. Ina neman tsarin Allah, Wanda 


! Ya ambace shi da sunansa da sunan mahaifinsa wajen: .فلان بن فلن‎ 


86 


babu abin bautawa da gaskiya sai Shi, Mai rike sammai daga su 
ruguzo a kan kasa sai da Izininsa, daga sharrin bawanka wane (ya 
ambaci sunansa), da rundunarsa, da mabiyansa, da kungiyoyinsa 
na aljanu da mutane. Ya Allah! Ka zamo Mai tsari gare ni daga 
sSharrinsu. Yabonka ya girma, kuma Kariyarka ta buwaya, kuma 
alherin Sunanka ya yawaita, kuma babu abin bautawa da gaskiya 
ba Kai ba.  (Sauuku) 


38. Addu'a a kan abokan gaba 
(131) 


اللَهُمّ مُنزلَ الکتابی سَريع API eja sobal‏ 
وی ري ډوم نه څیه 
اللهم اهزمهم وَرلزلهم . 


Ya Allah! Mai saukar da Littafi, Mai gaggawan sakamako! Ka 
karya kungiyoyin abokan gaba. Ya Allah! Ka karya su, Ka 
girgiza su. 


39. Abin da wanda ya ji tsoron wasu mutane zai 
fada 


)132( 


2.9 7 ° ° é و‎ 


Ya Allah! Ka isar mini su da abin da Ka so. 


87 


40. Addw'ar wanda ya fitinu da shakka د‎ cikin 
imani 


(133) 

° Ya nemi tsari da Allah. 

° Yabar abin da yake sa shi shakkar. 
(134) 

° Ya ce: 

° 6 
من باه ورس 

Na yi imani da Allah da Manzanninsa. 


(135) 
Ya karanta fadin Allah Madaukaki: 


2 الأول IS 2; SG ANG GANG‏ شَيء 


Shi ne Na farko, Shi ne Na Karshe, Shi ne Bayyananne, Shi ne 
Boyayye, kuma Shi Masani ne da komai. 


41. Addw'ar neman biyan bashi 
(136) 


88 


el‏ اكفني بحلالك عَنْ SA LA‏ بفضلك 


Ya Allah! Ka wadatar da ni da abin da Ka halatta inka ga 
barin abin da Ka haramta, kuma Ka wadatar da ni da falalarka 
ga barin waninka. 


(437) 
PP dah EP KENI بر ا‎ r ری ” و‎ 
JANG اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز‎ 
E سم 12 هي‎ ea pe e 
والبخل والحبن 3 وضلع الدين وغلبة الرجال.‎ 
Ya Allah! Ina neman tsarinka daga Kunci, da bakin ciki, da 
kasawa, da lalaci, da rowa, da tsoro, da nauyin bashi, da 

rinjayen mazaje. 


42. Addu’ar wanda ya fitinu da wasuwasi a cikin 
salla da karatu 


)138( 
- ` s < 
أعُوذ با لله مِنَ الشَيّطان الرجیم‎ 
Ina neman tsarin Allah daga Shaidan tsinanne. 
Sai ya tofa kwibin hagunsa sau uku. 


89 


43. Addw'ar wanda al'amari ya tsananta a gare 
shi 


(439) 

الهم Jaan]‏ إلا ما Ngan Kelase‏ وانت Jai‏ الْحَرْنَ 
إذا شعت SU‏ 

Ya Allah! Babu wani abu mai sauki sai abin da Ka sanya shi 


ya zama mai sauKi, kuma Kai kana sanya tsanani idan Ka so 
ya zama sauki. 


44. Abin da wanda ya aikata wani zunubi zai yi 
kuma ya fada 
(140) 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Babu wani bawa da zai aikata wani zunubi, sannan ya 
kyautata alwala, ya tashi ya yi salla raka'a biyu, sannan ya 
nemi gafarar Allah, face Allah ya gafarta masa’. 


45. Addw'ar korar Shaidan da wasuwasinsa 


(141) 

Ya nemi tsarin Allah daga Shaidan. 

(142) 

Ya yi kiran salla. 

(143) 

Yin zikiri (ambaton Allah) da karatun Alkur'ani. 


90 


46. Addu'a yayin da wani abu da ba ya so ya 
afku, ko abin da ya fi Karfinsa 


(144) 

Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce; “Mumini kakkarfa ya fi alheri kuma ya fi soyuwa ga 
Allah daga mumini mai rauni, a tare da kowanne daga cikinsu 
kuma akwai alheri. Ka yi kwadayin abin da zai amfane ka, 
kuma ka nemi taimakon Allah; kada ka gajiya. Idan wani abu 
ya same ka, kada ka ce: “da na aikata kaza da kaza, da kaza ya 
kasance’, sai dai ka ce: 


Jas وما‎ 315 


“Kaddarar Allah ce, kuma abin da Allah ya so, shi yake 
aikatawa’; domin da-na-sani tana bude Kofar aikin Shaidan. 


47. Gaisuwar barka ga wanda aka yi wa 
haihuwa, da abin da shi kuma zai fada 


)145( 
aka LA TT‏ 32 مره 7 H Z‏ 
بَارَكَ الله لك فى mal‏ لك وشکرت الواهب e‏ 
s ¿e‏ م چو 


Allah ya yi albarka ga abin da aka azurta ka da shi, kuma Ya 
sa ka godewa Wanda ya ba ka (shi), kuma Ya sa shi ya rayu 
har zuwa ga matukar Karfinsa, kuma a azurta ka da 


biyayyarsa. 


91 


48. Addw'ar nema wa 'ya'ya tsari 


(146) 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
kasance yana nema wa Hasan da Husain tsari da wannan 
addu'ar: 


و ار 0 Dn wa s‏ د وز USAWA‏ 
اعی ذکمّا JS‏ الله التامة ین كل شیطان وَهَامَةٍ 
ع e‏ رف 07 2 
وین كل عبن لامو . 
Ina neman muku tsari da Kalmomin Allah Cikakku daga‏ 


dukkan Shaidan da wata dabba mai dafi, da kuma dukkan 
wani mai kambun baka, mai cutarwa'. 


49. Addu'a ga mara lafiya idan aka ziyarce shi 


(147) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
kasance idan ya ziyarci mara lafiya sai ya ce masa: 


a وق فو‎ = YA 
ADA b لباس طَهُورٌ‎ 
Ba komai, tsarkaka ce in Allah ya yarda. 


! Kambun baka yana afkuwa daga kallo mai cakude da hassada daga 
mutumin da yake da mummunar zuciya ga wani abu mai Rayatarwa, sai 
wata cuta ta samu wanda ya kalla. Daga Abu Huraira, ya daukaka 
hadisin zuwa Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare 
shi, ya ce: “Kambun baka gaskiya ne, Shaidan yana halartar sa tare da 
hassadar dan Adam”. Ahmad ya ruwaito shi. Duba Fat'hul Bari 9/200. 
[Bayanin mai tarjama]. 


92 


)148( 
اسان الله Hadi‏ رب الْعَرْش ai‏ أن ag‏ 
(سبع AP‏ 


Ina rokon Allah Mai girma, Ubangijin AV'arshi mai girma, ya 
warkar da kai. (sau bakwai) 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Babu wani bawa musulmi da zai ziyarci mara lafiya 
wanda ajalinsa bai riga ya zo ba, sannan ya fafi wannan 
(addu’a) sau bakwai face ya sami lafiya”. 


50. Falalar da ke cikin ziyarar mara lafiya 


(149) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
“Idan mutum ya ziyarci dan uwansa musulmi (da ba,shi da 
lafiya) to yana tafiya ne cikin lambunan aljanna yana tsinkar 
'ya'yan itaciyarsu, idan ya zauna sai rahama ta lullube shi. 
Idan da safe ne mala’iku dubu saba'in za su yi ta yi masa 
salati har ya shiga maraice. Idan kuma da maraice ne 
mala'iku dubu saba'in za su yi ta yi masa salati yar ya wayi 
gari. 


51. Addu’ar mara lafiya da ya yanke Kauna daga 
rayuwa 


(150) 


z 


gadi‏ افر لي رَارحَمني وألجقني AN‏ الأعلى. 


93 


Ya Allah! Ka gafarta mini, Kaji kai na, kuma Ka riskar da ni 
da abokin zama mafi daukaka. 


(151) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yayin da 
ajali ya zo masa, sai ya rika sanya hannayensa a cikin ruwa 
yana shafa fuskarsa da su yana cewa: 


لا )2 إلا الله )5 Hp‏ سکرات. 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah; hakika mutuwa tana 
da magagi mai dimautarwa. 


إلا الله 235 29 GL‏ لَه » لا له إلا الله له ال وله 
لحد IN, NA‏ ولد بالله. 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Allah ne Mafi girma. 
Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai. Babu abin 
bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu abokin tarayya 
a gare Shi. Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, mulki da 
yabo nasa ne. Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma 
babu dabara babu Karfi sai da Allah. 


52. Abin da ake lakana wa wanda ya kusan 
mutuwa 


(153) 


94 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “wanda maganarsa ta Karshe ta kasance: 


zai shiga Aljanna” 
53. Addu'ar wanda ya gamu da wata masifa 
(153) 


2 


نا لله نا اه Opio‏ الُم أربي في ميتي 


d af,‏ خيرا ینها. 


Mu na Allah ne, kuma hakika mu masu komawa ne zuwa gare 
Shi. Ya Allah! Ka ba ni ladan hakurina a kan wannan masifa, 
kuma ka mayar mini da abin da ya fi ta alheri. 


54. Addw'a yayin da ake rufe idanun mamaci 
(155) 


“na لفلان تن 17 کک‎ wa pa 


aj 


للت وف <> ره 


ورا 


Ya Allah! Ka yi masa gafara (sai ya ambaci mamacin da 
sunansa), Ka daukaka darajarsa a cikin shiryayyun bayi, kuma 
Ka maye masa bayansa a cikin wadanda ya bari, Ka gafarce 


95 


mu da shi, ya Ubangijin talikai! kuma Ka yalwata masa a 
cikin &abarinsa, kuma ka haskaka shi gare shi. 


55. Addw'ar da ake yi ga mamaci a cikin sallar 
jana'iza 


(156) 


رم KAA‏ دخ 


را 2 دارا يرا من دَاره I‏ خيراً م A‏ 


Aa kaa‏ ين باب 


Ya Allah! Ka yi masa gafara, Kaji kansa, Ka amintar da shi 
daga bala'i, Ka yi masa rangwame, kuma Ka girmama 
liyafarsa, Ka yalwata mashigarsa (Kabarinsa), kuma Ka wanke 
shi da ruwa da kankara da ruwan raba, Ka tsaftace shi daga 
laifuffuka kamar yadda Kake tsaftace farar tufa daga dauda, 
kuma Ka musanya masa gidan da ya fi gidansa alheri, da 
mutanen gida da suka fi mutanen gidansa alheri, da mata da ta 
fi matarsa alheri, kuma Ka shigar da shi aljanna, ka tsirar da 
shi 0382 azabar kabari da azabar wuta. 


(157) 


96 


2 ° 
Ja ARNEY AI‏ وَصَغِيرِنَا 
وکبیرنا » وذکرنا و ab ust‏ مرو US‏ 
على الإسلام ومن توف منا فتَوفهُ عَلَى الإمّان . “ii‏ 

Uas NG SAN SAS‏ بَعْدَه. 
Ya Allah! Ka gafarta wa rayayyunmu da matattunmu, da‏ 
wadanda suke halarce tare damu da wadanda ba sa nan, da‏ 
yaranmu da manyanmu, da mazajenmu da matayenmu. Ya‏ 
Allah! Wanda Ka rayar da shi daga cikinmu, to Ka rayar da‏ 
shi a cikin musulunci, wanda kuma Ka dauki ransa, to Ka‏ 


dauki ransa a kan imani. Ya Allah! Kada Ka haramta mana 
ladan (hakurin rashinsa), kada kuma ka atar da mu bayansa. 


(158) 
AWU سا‎ 2 “h... Sen a Gan 
ET 55 er 
الوَفاء‎ Jae وأنت‎ GUN kia 
م ۵ ¿ ډو‎ 

والحق فاغف | 2 5255 إنكَ آنت ME a‏ 

Ya Allah! Hakika wane dan wane yana cikin alkawarinka (na 
kiyayewa) da amanarka; don haka Ka tserar da shi daga fitinar 
kabari da azabar wuta. Kai ne Ma'abucin cika alkawari da 


gaskiya, Ka gafarta masa, Ka ji kansa. Hakika Kai, Kai ne 
Mai yawan gafara, Mai yawan jin Kai. 


(159) 


97 


Ba WA‏ وان اَمَك احتاج ی رت هرانت 


اا عي پا که شنا بي ستاك و 


امه 2 


Ya Allah! Bawanka kuma dan baiwarka ya bukatu ga 
rahamarka, kuma Kai Mawadaci ne ga barin azabarsa. Idan 
mai kyautata aiki ne, Ka yi Kari a cikin kyawawan ayyukansa, 
idan kuma mai mummunan aiki ne, Ka yafe masa. 


56. Addu'a ga mamaci yaro yayin sallar jana'iza 
a gare shi 


)160( 
اللهم alel‏ من عَذَاب القبر 


Ya Allah! Ka tsirar da shi 0282 azabar kabari. 


Idan kuma ya karanta wannan addu'ar to yana da kyau; an 
same ta daga cikin littattafan wasu malamai. 


. وَشَفِيعاً مُجَابا‎ » ANG) فرط وذحراً‎ aset (lh 
GJ A وعم به‎ G قل به‎ ab 
Hp (AA IS في‎ kan بصَالح امین‎ 


f 9. 2 © رين‎ x @ و ام ر‎ Z 
دارا يرا من داری‎ Daily عَذاب الْحَحيم»‎ Tai 


98 


7 ° 2 م‎ z ° @ £ ۶ .” 2 ٩ Ç 
وآفراطنا‎ GII للم اغفر‎ 6 ajal خيرا من‎ MANG 
. ومن سبقنا بالایگان‎ 
Ya Allah! Ka sanya shi lada abin gabatarwa, abin ajiyewa ga 
iyayensa, kuma mai ceto wanda ake karbar cetonsa. Ya Allah! 
Ka nauyaya ma'aunan ayyukansu da shi, Ka girmama 
ladaddakinsu da shi, kuma Ka riskar da shi da salihan 
muminai, Ka sanya shi cikin renon Annabi Ibrahim. Ka tserar 
da shi da rahamarka daga azabar wuta, Ka musanya masa gida 
da ya fi gidansa alheri, da iyali da suka fi iyalinsa alheri. Ya 
Allah! Ka gafarta wa wadanda suka riga mu (gidan gaskiya) 
da 'ya'yanmu da suka riga mu (gidan gaskiya) da wadanda 
suka gabace mu a cikin imani. 


(161) 


Hasan al-Basri ya kasance yana karanta Fatiha a wajen sallar 
gawa ga yaron da ya mutu sannan ya ce: 


f. p وي‎ 2 ye “ ور 9و‎ sa? 
Ya Allah! Ka sanya shi magabaci', da marigayi, da lada gare 


mu. 
57. Addw'ar ta'aziyya 
(162) 


١ Asalin ma'anarsa a larabce shi ne wanda yake gabata ga mutane domin 


ya samar musu ruwan sha da su da dabbobinsu. Kamar yadda Annabi, 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yake cewa: “ni magabaci ne 
gare ku a nan ga tabkin (al-Kausar)'. [Bayanin mai tarjama]. 


99 


ra ø 


نله ما اح وله ما عطی ر كل روصت Jet‏ 
r #‏ 2 


Hakika abin da Allah ya dauka nasa ne, kuma abin da ya 
bayar shi ma nasa ne, kuma kowane abu a wurinsa yana da 
ajali abin ambato. .... Sai ta yi hakuri ta nemi lada (na hakurin 
rashin da ta yi). 


Zai kuma iya cewa: 
5 مک نم رود‎ PACATA هو رس‎ te وم‎ ۵ 3” ¿(.° f 


Allah ya girmama ladanka, ya kyautata hakurinka a kan abin 
da ka rasa, ya gafarta wa mamacinka. 


58. Addw'a yayin shigar da mamaci kabari 
(163) 
. بسم الله وعلی سنة رَسُول الله‎ 


Da Sunan Allah, kuma akan sunnar Manzon Allah, tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi'. 


| Imam Ahmad ya ruwaito shi da lafazin: 
رَسُول الله‎ Ma بسم الله وعلى‎ 
Da Sunan Allah, kuma a kan Addinin Manzon Allah, tsira da amincin 


Allah su tabbata a gare shi. 
Isnadinsa mai inganci ne. 


100 


59. Addw'a bayan an binne 1 


(164) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
kasance idan aka gama binne mamaci, sai ya ce: “ku nema wa 
dan uwanku gafara, kuma ku roka masa tabbatuwa, domin 
yanzu ne ake yi masa tambayar kabari”. 


WA @ Z$ 5 s G 
. اللهم اغفر له اللهم نبتة‎ 
Ya Allah! Ka gafarta masa. Ya Allah! Ka ba shi tabbata. 


60. Addw'ar ziyarar maKabarta 
(465) 


a و » هوا«ه اه و‎ BALON WK 
4 5 e ار‎ x 2~ 0 رر‎ 4, 2 4 A 4 سم‎ 6 
إن شاء الله بكم لاجقون [ویرحم الله المستقدمین منا‎ 


۶ 
2 


wA ر‎ AAA من‎ So ¢ ۳ | A b. 
رالمستاچرین] أسأل الله لنا و لكم العافية.‎ 


Aminci ya tabbata a gare ku, ya ku ma'abota wadannan 6 
daga muminai da musulmi, kuma mu in Allah ya so masu 
riskuwa ne da ku. Kuma Allah ya ji kan wadanda suka gabata 
daga cikinmu da wadanda suka yi saura. Ina rokon Allah 
aminci daga bala'i gare mu da gare ku. 


61. Addw'a yayin da ake iska 
(166) 


101 


7 37 با‎ he 
Maja من‎ Wei ú= ET الهم إني‎ 
Ya Allah! Ina rokonka alherinta, kuma ina neman tsari da Kai 
daga sharrinta. 
(167) 
و‎ ۳ z م م‎ 4 1 ° ” ó ور‎ 
مرها سیر ما فا زحي ما‎ EUL لیم إني‎ 
e > EAA ۳ وه‎ » Tire 
Ú 75 ارسيلت به وأعوذ بك من شرها وشر ر ما فیها‎ 
. به‎ ala 
Ya Allah! Ina rokonka alherinta da alherin da ke cikinta, da 
alherin da aka aiko ta da shi; kuma ina neman tsarinka daga 


Sharrinta, da sharrin da ke cikinta, da sharrin da aka aiko ta 
da shi. 


62. Addu'a yayin da aka ji tsawa 
(168) 


Abdullah bin Zubair ya kasance idan yaji tsawa sai ya dena 
magana, ya ce: 


ان الذي MEN tara‏ بِحَمْدِ LEGII‏ ین 


. 
oe مه‎ 


Tsarki ya tabbata ga wanda tsawa ta ke wa tasbihi da 
godiyarsa, Mala'iku ma suna yi saboda tsoronsa. 


102 


63. Daga cikin 20411707111 rokon ruwa 


)169( 

x 0. 8 2 2 za ۸ ۶ KAA aa 

الاهم UII‏ غیثا مفیثا مُریشا مَريعا » نافعا غير ار 
عَاجلا 22 آحل . 


Ya Allah! Ka shayar da mu ruwan sama mai yaye tsanani. mai 
dadi, mai ni'ima, mai amfani ba mai cutarwa ba, da gaugawa 
ba da jinkiri ba. 

(170) 


WATAWALA 


Ya Allah! Ka yi mana agaji (da ruwan sama). Ya Allah! Ka yi 
mana agaji. Ya Allah! Ka yi mana agaji. 


(171) 


الهم اسق اد وَبَهَائِمَكَ » EG PN‏ وأحي 
Dah‏ الميت . 


Ya Allah! 'Ka shayar da bayinka, da dabbobinka; kuma Ka 
yada Rahamarka, Ka rayar da kekasasshiyar kasarka. 


64. Addu'a yayin da ruwan sama yake sauka 


(172) 


103 


Por وی ا‎ 
. اللهم صيبا نافعا‎ 
Ya Allah! Ka sanya shi ya zama ruwa (mamako), mai amfani. 


65. Addw'a bayan saukar ruwan sama 


(173) 
G - 5 
20 ف سر‎ 0 A 
. مطرنا بفضل الله ورحمته‎ 
An yi mana ruwa saboda Falalar Allah da Rahamarsa. 


66. Daga addu'o'in neman tsayar da ruwan sama 
(174) 
FO QN 2 وا هم‎ DA Z 21 an UAS 
علينا» اللهم على الآكام والظرابی‎ NG اللهم حَوَالِينا‎ 
5 5, ۳ CE Pe 3 3 4 رو‎ 
. وبطون الاو دية 4 ومنابت الشجر‎ 
Ya Allah! Ka sanya shi ya zuba 2 kewayenmu ba ۵ kanmu ba. 
Ya Allah! Ka sanya shi a kan jigayi da duwatsu, da cikin 
rafuka, da wajen saiwoyin itatuwa. 
67. Addw'ar ganin jinjirin wata 


(175) 


104 


UU KA “عم کہ و ۴و ه م “عم مه )د بل‎ 
وَالسَّلامَةٍ‎ » OGY aU UE alal الله أكبر » اللهم‎ 
ره‎ Loc, w 4 ez 0 P 
تجب ربنا وترضی» ربنا‎ J والإسلام » والتوفيق‎ 
وَرَبّكَ الله‎ 
Allah ne Mafi girma. Ya Allah! Ka sanya tsayuwarsa a 6 
mu ta zamo kwanciyar hankali ce da imani, da aminci da 
musulunci, da kuma gamonkatar da abin da Ka ke so, Ya 
Ubangijinmu, kuma Ka ke yarda da shi. Ubangijinmu da 
Ubangijinka (ya kai wannan jinjirin wata!) shi ne Allah. 


68. Addw'a idan mai azumi zai buda baki 


(176) 

فو ا 6 f,‏ و اور Ao 3 2 < An‏ هس وم 

ذهب الظمأ » وابتلت العروق » وت الاجر إن شَاء 
الله . 

Kishirwa ta tafi, an yayyafawa jijiyoyi ruwa, kuma lada ya 

tabbata in Allah ya so. 

(177) 


Abdullah bin Amr bin al-As ya ce Manzon Allah, tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: “Mai azumi yana 
da addu'a da ba a mayar da ita idan ya zo bude baki”. 
Abdullahi bin Amr ya kasance idan ya zo buda baki sai ya ce: 


105 


Z é £ ا ز و‎ AA ند‎ Ki AE 
2 5 5 P ad - 
Ya Allah! In ro&on Ka saboda Rahamarka da ta yalwaci 
komai, Ka gafarta mini. 


69. Addw'ar cin abinci 


(178) 


Idan mutum zai ci abinci sai ya ce: 


Da Sunan Allah. 


Idan ya manta to sai ya ce (yayin da ya tuna): 


SAYA بسْم الله في‎ 
Da sunan Allah a farkonsa da Karshensa. 

(179) 

Wanda Allah ya azurta shi da abinci ya ci, to ya ce: 


° # و سر‎ ° z “6 5 a 
اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا مِنه.‎ 


Ya Allah! Ka sanya mana albarka 2 cikinsa, kuma Ka ciyar da 
mu wanda ya fi shi alheri. 


Wanda kuma Allah ya azurta shi da madara ya sha, to ya ce: 


106 


KAA الك كاذك‎ 
. للهم بارك لنا فيه وزدنا منه‎ 
Ya Allah! Ka sanya mana albarka a cikinta, kuma Ka kara 


mana ita (madarar). 


70. Addw'a bayan an gama cin abinci 


)180( 
a‏ مِنْ Z‏ حول 
3 م مق 

مني ولا قوو . 


Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, Wanda Ya ciyar da ni wannan 
(abincin), Ya azurta ni da shi, ba tare da wata dabara ko Karfi 


daga gare ni ba. 

(181) 

- y ° ۳ s d $ 2 ر‎ ira ° 
مَكفِي ولا‎ Z فيه‎ W LE لله حَمُدا كثيرا‎ LSI 


8 و‎ 2 YA EE 5-4 

مو y 4 Sa‏ مستعنى عنه ر بنا . 

Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, yabo mai yawa, kyakkyawa, 
kuma abin sanya albarka a cikinsa, (Allah) Wanda ba a dauke 
masa azurta bayinsa, kuma ba a rabuwa da Shi (a bar nema 


daga wurinsa), kuma ba ۵ wadatuwa ga barinsa, Shi ne 
Ubangijinmu. 


107 


71. Addw'ar bako ga wanda ya gayyace shi cin 
abinci 


(182) 
آهم حع‎ AA WE SAA اك لَّهُمْ‎ ad) 


Ya Allah! Ka albarkance su acikin abin da Ka azurta su da 
shi, kuma Ka gafarta musu, Ka ji Kansu. 


72. Addw'a ga wanda ya shayar da mutum, ko ya 
nufi haka 


)183( 
الهم aboh‏ مر Sa‏ مَنْ سقاني. 


Ya Allah! Ka ciyar da wanda ya ciyar da ni, Ka shayar da 
wanda ya shayar da ni. 


73. Addw'a idan ya yi buda baki 2 gidan 6 
(184) 
z 3 - ⁄ Z A ° م‎ ۵ 
OA SA أفطر عندكم الصّائمُونَ وأكل‎ 
12 se WAH 3 s, Z 
s وصلت علیکم الملائكة‎ 
Allah ya sa masu azumi su yi buda baki a wajenku, kuma 


Allah ya sa nagartattun bayi su ci abincinku, kuma Allah ya sa 
Mala'iku su yi muku addu'a. 


108 


74. Addw'ar mai azumi idan aka kawo abinci, sai 
bai ci ba ya ci gaba da azuminsa 


(185) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
idan aka gayyaci dayanku cin abinci to ya amsa. Idan yana 
azumi, to ya yi wa mai gayyar addu'a, idan kuma ba ya azumi, 
to ya taba abincin. 


75. Abin da mai azumi zai ce idan wani ya zage 
shi 


(186) 


Idan wani ya yi fada da shi, ko ya zage shi alhali yana azumi, 
to ya ce: ni azumi nake, ni azumi nake. 


76. Addw'a yayin da aka ga tumu 
(187) 
To TEA TENG Na an EN YA Ta . ع‎ ka 
. مدنا‎ GUI في صَاعِنا‎ 
Ya Allah! Ka albarkance mu د‎ cikin kayan gonarmu, Ka 
albarkance mu a garinmu, Ka albarkance mu a kwanon 


awonmu, Ka albarkance mu a mudin awonmu. 


77. Addw'ar wanda ya yi atishawa 
(188) 


109 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 


idan dayanku ya yi atishawa to ya ce: 
ø ° 
لله‎ Nas) 
Dukkan yabo ya tabbata ga Allah. 
Dan uwansa kuma ko wanda yake zaune tare da shi ya ce 
masa: 
4 وه اس‎ 0. 
Allah ya ji Ranka. 


Idan ya gaya masa haka, shi kuma ya ce masa: 
شي د مد د د شه‎ ° 
. بالکم‎ a بهدیکم الله‎ 
Allah Ya shirye ku, Ya kyautata halinku. 


78. Abin da ake fada wa kafiri idan ya yi 
atishawa kuma ya godewa Allah 


(189) 
ç راو مرو و و هم‎ 
. SW akan الله‎ San 
Allah Ya shirye ku, ya kyautata halinku. 


79. Addu'a ga wanda ya yi sabon aure 
(190) 


110 


opn‏ الله لك » وَبَارَكَ عل عليك » وجمع بي نكما في خير. 


Allah ya sanya albarka a gare ka, Ya yi maka albarka, kuma 
Ya hada tsakaninku da alheri. 


80. Addu'ar wanda ya yi sabon aure, ko ya sayi 
abin hawa 


(191) 


Idan dayanku ya auri mace, ko ya sayi bawa mai hidima, to ya 
ce: 


fae al ¿262 NGA له إني‎ 
077 Ú z - س لام‎ 
. حبلتها عليه‎ ú وش‎ WA بك من‎ 
Ya Allah! Ina rokon Ka alherinta da alherin da Ka dabi'antar 


da ita a kansa; kuma ina neman tsarinka daga sharrinta da 
sharrin da Ka dabi'antar da ita a kansa. 


Idan kuma ya sayi rakumi, to ya kama tozon rakumin ya fadi 
kwatankwacin wannan (addu'ar). 


81. Addw'ar saduwa da iyali 
(192) 


P y Pp وو یره يد‎ s8 
ما‎ OII وَجَنبِ‎ Was Bl جنبنا‎ lc بِسْم‎ 


111 


Da Sunan Allah. Ya Allah! Ka nisantar da shaidan daga gare 
mu, kuma ka nisantar da shaidan daga abin da Ka azurta mu 
da shi. 


82. Addw'a idan mutum ya yi fushi 
(193) 
8 2 p 3 ۶ و و‎ 
بالله من الشیطان الرجیم.‎ Ssi 
Ina neman tsarin Allah daga shaidan tsinanne. 


83. Addu'a idan aka ga wani wanda wata masifa 
ta fada masa 


(194) 
7 ۶م ر ۳ - ور رن‎ ۶ A 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلنى على‎ LAI 
1 ; ° ee - ۳ 
2 
Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, Wanda Ya amintar da ni 


daga abin da Ya jarrabce ka da shi (na masifa), kuma Ya fifita 
ni akan da yawa daga cikin wadanda Ya halicce su fifitawa'. 


84. Zikiri in an zauna a wani majlisi 


(195) 


١ Wannan addu'ar zai karanta ta ne ga kansa, ba wai zai fade ta ba ne ga 
wanda musibar ta sama. (Bayanin mai tarjama) 


112 


Ibn Umar ya ce: an kasance ana kirgawa ga Manzon Allah, 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, a majlisi guda 
kafin ya tashi, yana cewa sau dari: 


رب افو EN a)‏ انت الراب Je‏ 


Ya Ubangijina! Ka gafarta mini, Ka yi tuba a gare ni. Lallai 
Kai ne Mai yawan karbar tuba, Mai yawan gafara. 


85. Addu'ar tashi daga majalisi (domin neman 
yafewa ga abin da ya gudana a cikin 
majalisin) 


(196) 


A'isha, Allah ya yarda da ita, ta ce: Manzon Allah, tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi, bai taba zama a wani 
majalisi ba, ko ya karanta Alkur'ani, ko ya yi wata sallah face 
ya cika da wadannan kalmomi: 


سُبْحَانكَ AM‏ وبِحَمْدِكَ AS‏ أن لا 
DO Spasi‏ 


Tsarki ya tabbata gare Ka, ya Allah, da yabo gare Ka. Ina 
shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Kai, ina 
neman gafararka, kuma ina tuba zuwa gare Ka. 

Sai A'isha ta ce: Ya Manzon Allah! Na lura cewa ba ka taba 
zama a wani majlisi ba, ko ka yi karatun AlKur'ani, ko ka yi 
sallah face ka fadi wadannan kalmomi. Sai ya ce: “Kwarai. 
Duk wanda ya fadi wani alheri sai wadannan kalmomi su 


113 


zama kamar hatimi ne ga alherin da ya aikata, wanda kuma ya 
fadi sharri, sai su zama kaffara ne gare shi”. 


86. Addw'a ga wanda ya ce maka: Allah ya 
gafarta maka 


(197) 
SNG 
Tare da kai. 


87. Addu'a ga wanda ya yi maka wani alheri 


(198) 
Idan wani ya yi maka alheri sai ka ce masa: 


Allah ya saka maka ده‎ 1 
... to hakika ka isa matuka wajen gode masa. 


88. Abin da Allah yake tsare mutum daga Dujal 
saboda shi 


(199) 


“Wanda ya haddace ayoyi goma daga farkon suratul Kahfi, za 
a kiyaye shi daga Dujal. 


114 


Sannan kuma mutum ya rika neman tsari 0282 fitinar Dujal a 
Rarshen tahiyar Karshe ta kowace sallah’’. 


89. Addu'a ga wanda ya ce maka yana son ka 
(200) 


Ar وره‎ za 2 رن‎ 
Wanda ka so ni 536003 Shi, kai ma Ya so ka. 


90. Addu'a ga wanda ya gabatar maka wani abu 
daga cikin dukiyarsa 


(201) 
z سم‎ 6 
. اللهُ لك فِي أَهْلِكَ مالك‎ DU 
Allah ya yi maka albarka a cikin iyalinka da dukiyarka. 


91. Addu'a ga wanda ya ba da bashi idan aka zo 
biyan sa bashinsa 


)202( 
بَارَكَ اللهُ لك في اهلك وَمَالِكَ » إنمًا جَرَاءُ BABA‏ 
ال 


' Ka duba addu'a mai lamba 55 da 56. 


115 


Allah ya yi maka albarka a cikin iyalinka ۵۵ 
Hakika sakamakon bashi shi ne godiya da biya. 


92. Addw'ar tsoron shirka 


)203( 
y‏ , ۳ 
abi‏ إني أَعُوْذْ بك أن أشرلة بك وآنا Wa, Se‏ 
Aor‏ 


Ya Allah! Ina neman tsari da Kai da na yi shirka da Kai alhali 
ina sani, kuma ina neman gafararka ga wanda ban sani ba. 


93. Addu’a ga wanda ya ce maka: Allah ya yi 
maka albarka 


(204) 
Pd LA LALA ۳ 
وَفِيك بَارَكَ الله.‎ 
Kai ma Allah ya yi maka albarka. 
94. Addw'ar Rin shu'umci' 


(205) 


! Shu'umci shi ne mutum ya kudurce cewa wani abu mummuna zai faru 
gare shi saboda ganin wani abu ko jinsa. Wannan haramun ne, saboda 
abin da ke cikinsa na jingina tasin ga wanin Allah, da kuma munana 
zato ga Allah. To wanda irin wannan ya afku gare shi, kar ya bar aikata 
abin da ya yi nufin yi; sai ya tuba ga Allah, sannan kaffararsa ita ce ya 

' fadi wannan addu'ar. [Bayanin mai tarjama). 


116 


r š 2 PA r ور وه‎ ٨ مر‎ í چ‎ 3 
إلا = 3 ولا اله‎ Z= NG Bab إلا‎ Z الهم لا‎ 
Ya Allah! Babu shu'umci sai abin da Ka halitta, kuma babu 


alheri sai alherinka, kuma babu abin bautawa da gaskiya ba 
Kai ba. 


95. Addw'ar hawa abin hawa 
(206) 


بسْم الله LAST‏ لله سُبُحَانَ الذي Gen‏ هَذا وَمَا 
وه م ° WAA‏ 2 427 9 :0 د راچ g‏ 
كنا له 22 Os‏ ونا إلى ربنا لمنقلبون » الحَمْدُ J)‏ 


۰ ° 
r 2 
0 


المد الى al MAL‏ الله | كي الوا ال 
الذنوب إلا أنت. 


Da Sunan Allah. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah. Tsarki ya 
tabbata ga (Ubangiji) Wanda ya hore mana wannan (abin 
hawa); ba mu kasance masu ikon sarrafa shi ba. Hakika mu 
masu komawa ne zuwa ga Ubangijinmu. Dukkan yabo ya 
tabbata ga Allah, dukkan yabo ya tabbata ga Allah, dukkan 
yabo ya tabbata ga Allah. Allah ne Mafi girma, Allah ne Mafi 
girma, Allah ne Mafi girma. Tsarki ya tabbata gare Ka, ya 
Allah! Hakika ni na zalunci kaina, Ka gafarta mini, domin 
babu wanda yake gafarta zunubai sai Kai. 


117 


96. Addw'ar tafiya 


ø 


ss — 
SAK ری‎ NE yuki 


Az و ره رو‎ 22 GA 


BAA LG هَذَا‎ Ui تَرْضَى < الهم هون عَلَيْنَا‎ 
› JAWI ART AI له آنت الصاجب في‎ 
ha. 22 بك من وغناء‎ SA Aa 
JANG JG Si sya 


Allah ne Mafi girma, Allah ne Mafi girma, Allah ne Mafi 
girma. Tsarki ya tabbata ga (Ubangiji) Wanda ya hore mana 
wannan (abin hawa); ba mu kasance masu ikon sarrafa shi ba. 
Hakika mu masu komawa ne zuwa ga Ubangijinmu. Ya 
Allah! Muna rokon Ka nagarta da tsoron Allah a cikin 
wannan tafiya ta mu, da kuma aiki wanda Kake yarda da shi. 
Ya Allah! Ka saukake mana wannan tafiya ta mu, kuma ka 
nade mana nisanta. Ya Allah! Kai ne Ma'abocinmu a cikin 
wannan tafiya, kuma Halifanmu a cikin iyalanmu. Ya Allah! 
Ina neman tsari da Kai daga wahalar tafiya, da abin gani mai 
sanya bacin rai, da kuma komawa mummuna ga iyali da 
dukiya. 


118 


Idan ya dawo daga tafiyar tasa, sai ya fadi wannan addu'a 
kuma ya Kara da cewa: 


kayat d عون رن‎ D AAN 


Mu masu komowa ne, masu tuba, masu bauta, kuma masu 
godiya ne ga Ubangijinmu. 


97. Addu'ar shiga wata karkara ko wani gari 
(208) 


jadi‏ رب سا الم blu‏ ور الأرضرين 
LI‏ وما S ¿BÉ‏ الشَيَاطين وَمَا اضللن» ورب 


الريّاح وَمَا ذرَيْنَ » NGA‏ حير AA oia‏ یر أَهْلِهَا 
ای م Z ° Bu, AD 0 9 Jose P,‏ ¿¿ 8 
Ú =‏ فیها » وأعوذ بك من شرها وشر adat‏ — 


‫َ ‫َ 


Ú‏ فیها. 


Ya Allah! Ubangijin sammai bakwai da abin da suka rufe, 
kuma Ubangijin Kassai bakwai da abin da suke dauke da shi, 
kuma Ubangijin shaidanu da wadanda suka batar, kuma 
Ubangijin iska da abin da ta yayyada! Ina roKon Ka alherin 
wannan alkarya, da alherin mutanen da ke cikinta, da alherin 
abin da ke cikinta. Kuma ina neman tsari da Kai daga 
sharrinta, da sharrin mutanenta, da sharrin abin da ke cikinta. 


119 


98. Addw'ar shiga kasuwa 
(209) 


تشه بل 4 له الم ول انعم 


يي وا NG‏ حي لا يموت يده PAI‏ وهو على 
iga‏ 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu 
abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), kuma 
yabo ma nasa ne (Shi kadai), Yana rayarwa, yana matarwa, 
kuma Shi ne Rayayye Wanda ba Ya mutuwa. Dukkan alheri a 
Hannunsa yake, kuma Shi Mai iko ne a kan komai. 


2 


لآ ال 


99. Addu'a idan abin hawan mutum ya yi 
tuntube 


(210) 


Da Sunan Allah’. 


! Wannan koyarwa ce daga Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a 


gare shi, kan ambaton Sunan Allah a cikin kowane hali. A da a lokacin 
Jahiliyya idan dabbar mutum ta yi tuntube a cikin tafiya, sai ya tsine 
mata, ya yi mata mummunar addu'a ta halaka. [Bayanin mai tarjama]. 


120 


100. Addw'ar matafiyi ga mazaunin gida 
(211) 


£ ø 
ازرم‎ À 


. تضِيعُ ودائعة‎ y ې الله الذي‎ z Í 


Ina sanya ku a cikin kiyayewar Allah, Wanda abin da aka sa a 
cikin kiyayewarsa ba ya tozarta. 

101. Addw'ar mazaunin gida ga matifiyi 

(212) 

í 


ستودعٌ الله دينك وأمَانتك » وحراتيم عَمَلِكَ . 


Ina ba wa Allah ajiyar addininka, da amanarka, da ayyukan da 
ka ke cikawa a kan su. 


(213) 
7 NA ( + 6 < م‎ PAM BAN تر ر‎ 21184 
ot 5” 
۲ nga S ی ما‎ 
Allah ya yi maka guzurin takawa, ya gafarta maka zunubanka, 
ya saukake alheri gare ka a duk inda kake. 


102. Yin kabbara da tasbihi yayin da ake cikin 
tafiya 


(214) 


121 


Jabir, Allah ya yarda da shi, ya ce: Mun kasance idan muka 
hau tudu (a halin tafiye-tafiyenmu) sai mu yi kabbara, (wato 


mu ce: 
Kan 
Allah ne Mafi girma). 
idan kuma muka zo gangara sai mu yi tasbihi (wato mu ce: 
بان اه‎ 


Tsarki ya tabbata ga Allah). 


103. Addw'ar matafiyi idan ya riski Karshen dare 
(daidai lokacin sahur) 


(215) 
o P Gr ° Z. g kup. ا “له زي ا‎ ag 
3 (4 ۶ wa 5 
+ sa صا یک‎ ° NING 14 
. النار‎ iya عَائذا بالله‎ UÉ رأفضل‎ 
Mai shaida ya yi shaida' a kan godiyar mu ga Allah, da 
kyakkyawar ni'imarsa a gare mu. Ya Ubangijinmu! Ka kasance 


tare da mu (da kiyayewarka da kariyarka), Ka kwarara falalarka a 
gare mu. Muna masu neman tsari da Allah daga wuta. 


| An ruwaito wannan lafazi ta fuska biyu: fuska ta farko ita ce wadda aka 
ambata, ta biyu kuma ita ce: aan < Ma'ana: Mai ji ya jiyar da 


godiyar mu ga Allah ... (Duba Sharhin Imam Nawawi ga Sahih Muslim 
17/39). [Bayanin mai tarjama). 


122 


104. Addw'a idan ya sauka a wani masauki a 
halin tafiya ko waninta 


(216) 
اه‎ ٣٢ مل‎ ° 1 MIN 2 ia vaf 
. عوذ بكلِمّات الله التامات من شر مَاخلق‎ 
Ina neman tsari da Kalmomin Allah Cikakku daga sharrin 
abin da Ya halitta. 


105. Addw'ar komowa daga tafiya 


(217) 


Abdullahi ibn Umar, Allah ya yarda da shi, ya ce: Manzon 
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kasance 
idan ya kama hanyar dawowa daga tafiya wani yaki, ko aikin 
hajji ko umra, idan ya hau tudu sai ya yi kabbara sau uku, 
sannan ya ce: 


WAN‏ وَحْدَهُ لآَشَرِيك له له MS‏ وله 


وف a‏ 
5 رر رهق ارو 


عَابدُونَ Ou WA‏ 4 صدق الله وعده» ونصر عبده 


وهزم SS‏ وحده. 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai; babu 
abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), kuma 
yabo ma nasa ne (Shi kadai); kuma Shi Mai iko ne a kan 
komai. Mu masu komowa ne, masu tuba, masu bauta, kuma 


123 


masu godiya ne ga Ubangijinmu. Allah Ya gaskata 
alkawarinsa, Ya taimaki bawansa, Ya ruguza rundunonin 
kafirai Shi kadai. 


106. Addw'ar da mutum zai fada idan wani 
aPamari ya zo masa na farin ciki ko na bakin 
ciki 


(218) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
kasance idan wani al'amari ya zo masa da yake faranta masa 
rai sai ya ce: 


LEJÚ تم‎ asana اي‎ J) LS 


Godiya ta tabbata ga Allah Wanda saboda ni'imarsa ce 
kyawawan ayyuka suke cika. 


Idan kuma wani al'amari ya zo masa wanda yake Ki sai ya ce: 
Ma Z: na in 
. الحمد لله على كل حال‎ 
۶ 
Godiya ta tabbata ga Allah a cikin kowane hali. 


107. Falalar salati ga Annabi, tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi 
(219) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
“wanda ya yi salati daya 2 gare ni, Allah zai yi salati goma 2 
gare shi’. 


124 


(220) 


Kuma Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “ka da ku mai da kabarina idi'; ku yi salati a gare ni ko ina 
kuke, domin salatinku yana isa zuwa gare ni ko a ina kuka 
kasance'. 


(221) 


Kuma Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Marowaci shi ne wanda aka ambace ni a wurinsa amma 
bai yi mini salati ba'. 

(222) 


Kuma Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Allah yana da wadansu mala'iku matafiya a bayan Kasa, 
suna isar mini da sallama daga al'umata'. 


(223) 


Kuma Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: ‘Babu wani wanda zai yi mini sallama face Allah ya dawo 
mini da raina na amsa masa sallamarsa’. 


١ Ma'anar mai da Rabarin Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi, idi shi ne arika kirdadon yin bauta a wajen Rabarin ta kamar 
salati a gare shi da waninsa. Haka kuma yana nuni ga hanin taruwa a 
Rabarin don ziyararsa, kamar yadda ake taruwa wajen idi. Kamar yadda 
yake nuna hani ga zaton cewa ko yaushe mutum zai yi wa Annabi, tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi, salati sai ya dawo wajen Rabarin 
zai yi, don haka ne ma sai aka ce a karshen hadisin: ‘ku yi salati a gare 
ni ko ina kuke, domin salatinku yana riska ta’. Ka duba Aunul Ma'abud 
sharhin Sunan Abi Dawud (6/23-24). [Bayanin mai tarjama]. 


125 


108. Yada sallama a cikin aPumma 


(224) 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, kuma ba za ku 
yi imani ba sai kun so juna. Shin ba na nuna muku wani abu 
da in kun yi shi za ku so juna ba? Ku yada sallama 
tsakaninku'. 


(225) 
Ammar, Allah ya yarda da shi, ya ce: “Abubuwa uku, wanda 
duk ya hada su, ya hada imani: mutum ya yi adalci ga kansa, 


da yada gaisuwar sallama a cikin al'umma, da yin kyauta a 
cikin rashin wadata”. 


(226) 


Daga Abdullah ibn Umar, Allah ya yarda da shi, ya ce: “Wani 
mutum ya tambayi Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a 
gare shi: wane abu ne acikin musulunci ya fi alheri? Sai ya 
ce: “Ka ciyar da abinci, kuma ka yi sallama ga wanda ka sani 
da wanda ba ka sani ba”. 


109. Yaya zai amsa wa kafiri idan ya yi masa 
sallama 
(227) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
‘Idan ma'abota littafi (yahudu da nasara) suka yi muku 
sallama, to ku ce musu: 


LINGGA 
° o22 


TI 


126 


ku ma haka. 


110. Addu'a idan aka ji carar zakara da kukan 
jaki 
(228) 


Daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, ya ce: Annabi, tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: “Idan kuka ji carar 
zakara, to ku roki Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne. 
Idan kuma kuka ji kukan jaki, to ku nemi tsarin Allah daga 
Shaidan, domin ya ga shaidan ne’ ۰ 


111. Addw'a idan aka ji haushin karnuka da 
daddare 


(229) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
“Idan kuka ji haushin karnuka, da kukan jaki da daddare, to 
ku nemi tsarin Allah daga gare su, domin su suna ganin abin 
da ba kwa gani'. 


١ Alkali Iyad ya ce: sababin yin wannan addu'a shi ne Raunar mala'iku su 


ce amin ga addu'ar bawa, kuma ya samu dacewa da su nema masa 
gafara gurin Allah, kuma su yi masa shaida da yin ikhlasi ga Allah... 
Kuma fa'idar umami da neman tsari daga shaidan shi ne abin da ake 
gudu na sharrin shaidan da sharrin wasuwasinsa, sai ya fake da Allah 
saboda kawar da wannan sharrin. Ibn Hajar ya kawo hadisin da 
Dabarani ya ruwaito daga Abu Rafi, ya daukaka shi ga Manzon Allah, 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, cewa: “Jaki ba ya kuka sai 
in ya ga Shaidan, ko kuma Shaidan ya bayyana gare shi da wata kama”. 
(Duba Fat'hul Bari 6/353). 


127 


112. Addu'a ga wanda ka zage shi 


(230) 
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: 


2 , 


aa padi‏ مین u ka‏ دك له قر قريّة ب یل یوم 
DA‏ 


Ya Allah! Duk wani mumini da na zage shi, to ka sanya 
wannan ya zamanto sababi gare shi na samun kusanci zuwa 
gare Ka ranar Kiyama. 


113. Abin da musulmi zai ce idan ya zo yabon 
wani musulmi 


(231) 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Idan har daya daga cikinku ba makawa sai ya yabi 
abokinsa, to ya ce: Ina zaton wane - Allah dai Shi ne 
Makiyayinsa, Mai yi masa hisabi, kuma ni ba na tsarkake 
kowa ga Allah - ina zato shi kaza-da-kaza ne - idan dai ya san 
hakan game da shi. 


114. Abin da musulmi zai ce idan aka yabe shi 
(232) 


128 


KA Pat 4 6‏ 7 ریت 7 5 م 7 2 
اللهم لا تؤاجذني بما يُقرلون, واغفرني مالا 
اوه ss y‏ الب es PP‏ 

. يَظنون‎ Ú وَاحعلني خيرا‎ LO yala 

Ya Allah! Kar Ka rike ni da abin da suke fada, Ka gafarta 


mini abin da ba su sani ba, Ka sanya ni fiye da yadda suke 
zato. 


115. Talbiyar mai harama da Hajji ko Umara 
(233) 


2 Z of وام‎ í ⁄ sn s ME E Py خو د‎ 
oJ eL JO NYO 2 ليك اللهم ليك ليك لا‎ 
1 ‫َ pa وه‎ ۳ Z. ري‎ $ 
. لا شّريك لك‎ MN والنعمّة » لك‎ » Kel 


Amsawarka ya Allah! Amsawarka. Amsawarka! Babu abokin 
tarayya gare Ka, amsawarka! Hakika yabo, da ni'ima da mulki 
naka ne (Kai kadai); babu abokin tarayya gare Ka. 


116. Kabbara yayin da aka zo daidai da rukunin 
Hajarul Aswad 
(234) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya yi 
dawafin Dakin Allah a kan rakumi, ko yaushe ya zo daidai da 
rukunin Hajarul Aswad sai ya yi nuni gare shi da wani abu da 
yake hannunsa, ya yi kabbara. 


129 


117. Addw'a tsakanin Rukunul Yamani da 
Hajarul Aswad 


(235) 
MAN Remon a اي‎ ¿I Ae رس اسع‎ 
(AI-Bakarah: 207.4 عذاب النار‎ 


Ya Ubangijinmu! Ka ba mu kyakkyawa a duniya, da 
kyakkyawa a lahira, kuma ka kiyashe mu da azabar wuta. 


118. Addwar tsayuwa a kan dutsen Safa da na 
Marwa 
(236) 


Jabir, Allah ya yarda da shi, ya ce, yayin da yake sifanta hajjin 
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi: 
“yayin da ya kusanto Dutsen Safa sai ya karanta: 


Op‏ الصا Lp GPS‏ 62 اللَّه...4 


“Hakika Dutsen Safa da na Marwa suna daga cikin alamomin 
da Allah Ya sanya (na addininsa)”. 


Ina farawa da abin da Allah Ya fara da shi. 


Sannan ya fara da Dutsen Safa, ya hau shi har sai ya hango 
Dakin Allah, sai ya fuskanci alKibla, ya kadaita Allah, (ya yi 
hailala), ya girmama shi (ya yi kabbara) ya ce: 


130 


Allah ne Mafi girma, Allah ne Mafi girma, Allah ne Mafi 
girma. 


له إلا اله وَحْدَهُ لأشريك لَه » لَه املك وله 


z 


E nan al إلا‎ ó) لا‎ É شَيْء‎ IS علَى‎ 25 
sese مم لس رورو‎ ۵ - 


E ass‏ ا 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu 
abokin tarayya a gare Shi. Mulki ya tabbata gare Shi, kuma 
yabo ya tabbata gare Shi, kuma Shi Mai iko ne a kan komai. 
Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi Kadai. Allah Ya 
gaskata alkawarinsa, Ya taimaki bawansa, Ya ruguza 
rundunonin kafirai Shi kadai. 


Ya karanta wannan zikiri sau uku, yana yin addu'a bayan 
kowace marra. Da ya hau Dutsen Marwa ma ya yi kamar 
yadda ya yi a kan Dutsen Safa. 


119. Addw'ar Ranar Arfa 


(237) 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Mafi alherin addu'a ita ce addu'ar Ranar Arfa. Kuma 
mafi alherin abin da na fad د‎ ni da Annabawa da suka gabace 
ni shi ne: 


131 


wa WA لل‎ 


2 


J 2‏ کل شي 


Babu abin bautawa da gaskiya sai i Shi kadai; babu 
abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), yabo ma 
nasa ne (Shi kadai); kuma Shi Mai iko ne a kan komai. 


120. Addw'a 2 MasWarul Haram' 


(238) 


Jabir, Allah ya yarda da shi, ya ce: Manzon Allah, tsira da 
amincin Allah su tabbata a gare shi, ya hau taguwarsa mai 
suna Al-Kaswa har ya zo Mash'arul Haram, sai ya fuskanci 
alkibla ya yi addu'a ga Allah, ya yi kabbara, ya yi hailala, ya 
kadaita Allah. Bai gushe ba a tsaye yana addu'a har sai da gari 
ya waye sosai, sannan ya dauki hanya kafin rana ta fito. 


121. Yin Kabbara tare da kowace tsakuwa yayin 
Jifan Jamra 


(239) 


! Mash'arul Haram wani dutse ne a filin Muzdalifa da Allah ya yi umami 
a ambaci Aliah a wurinsa. Sunna ta nuna cewa ana yin wannan ibada ce 
bayan sallar asuba ta kwanan Muzdalifa, har gari ya waye kafin rana ta 
fito. Kuma ko ina aka tsaya a cikin Muzdalifa aka yi addu'a ya yi daidai, 
kamar yadda Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, 
ya ce a safiyar kwanan Muzdalifa: “Na tsaya a nan kuma Muzdalifa gaba 
dayanta wajen tsayuwa ce’. Muslim ya ruwaito shi. (Bayanin mai 
tarjama]. 


132 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata 2 gare shi, ya 
kasance yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa idan ya jefi 
Jamrori uku. Sannan sai ya yi gaba kadan ya yi addu'a yana 
mai fuskantar alkibla, ya daga hannayensa biyu yayin addu'ar. 
Yana yin haka ne bayan jifan Jamra ta farko da ta biyu. Amma 
bayan Jamratul Akaba (Jamra ta Karshe), sai ya yi jifan kawai, 
ya yi kabbara tare da kowace tsakuwa, sannan ya tafi, ba ya 
tsayawa ya yi addu'a a wajenta. 


122. Addw'a idan mutum ya ga wani abu mai 
ban mamaki, ko na farin ciki 


(240) 
الله‎ ó. 
Tsarki ya tabbata ga Allah. 
(241) 
Ai 
Allah ne Mafi girma. 


123. Abin da mutumin da wani al'amari na farin 
ciki ya zo masa zai yi 


(242) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
kasance idan wani al'amari da yake faranta masa rai, ko ake 
murna da shi ya zo masa, sai ya fadi yana mai sujada domin 
godiya ga Allah, Mai tsarki da daukaka. 


133 


124. Abin da wanda ya ji wani ciwo 2 jikinsa zai 
ce 
(243) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
“Ka sanya hannunka a wajen da yake maka ciwo ajikinka, ka 
ce: 


بسم الله Ot‏ 


24 - 


Da sunan Allah (nake neman waraka). 


(sau uku) 


Sannan ka ce: 
z ۰ a, @ f Wi 
WAA PAA وقذرتهِ من شر ما‎ LS 


(سبع مراتي) 
Ina neman tsari da Allah da kuma Ikonsa 0282 sharrin abin da‏ 
nake ji (na ciwo) kuma nake jin tsoronsa. (sau bakwai)‏ 


125. Addw'ar wanda ya ji tsoron faruwar wani 
abu mummuna saboda kambun baka 


(244) 


Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
“Idan dayanku ya ga wani abu da ya kayatar da shi ga dan 
uwansa, ko ga kansa, ko ga dukiyarsa, to ya roki Allah ya 
sanya albarka gare shi; domin kambun baka gaskiya ne. 


134 


126. Abin da ake fada idan aka firgita 
(245) 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. 


127. Abin da ake fada idan za a yanka dabba, ko 
za a soke ta 


)246( 
شم الله وله اک كبر AN‏ نلك وله AAN‏ تقبل 


Da Sunan Allah, kuma Allah ne Mafi girma. Ya Allah! 
(Wannan dabba) daga gare Ka take, kuma mallakarka ce. Ya 
Allah! Ka karba daga gare ni. 


128. Abin da ake fada don kawar da kaidin 
Shaidanu masu taurin kai 
(247) 


¿ لا‎ ¿6 AA 


HK y Aj‏ الله التامات AA‏ بر ولا 
o l ° 2‏ رلا م 
فاحرٌ مِنْ ia‏ ;5 وین شر Ú‏ بنزل 


£ > د و ی‎ MANA 


من السّمّاء ومن شر RU‏ وَمِنْ شر Ú‏ ذراً في 


135 


èf TEA °. 4 53 م 2° و‎ 427 ° ۳ „of 
JAN وَين شر فتن‎ PU الأرْض ین شر‎ 
6 اھ ات سے ف - و‎ AN 
والنهارء وین شر كل طارق الا طارقا یطرق بحیر‎ 


-s 
4.0... 


يارحمن . 


Ina neman tsari da Kalmomin Allah Cikakku, Wadanda wani 
(bawa) nagari ko fajiri ba ya Ketare su, daga sharrin abin da 
(Allah) Ya halitta, Ya samar da shi daga babu, Ya fari 
halittarsa, daga kuma sharrin abin da yake saukowa daga 
sama, da sharrin abin da yake hawa cikinta, da sharrin abin da 
Ya halitta a cikin kasa, da sharrin abin da yake fitowa daga 
gare ta, da sharrin fitinun dare da na rana, da kuma sharrin 
duk wani mai zuwa cikin dare, sai dai mai zuwa da alheri, ya 
(Allah) Mai yawan rahama! 


129. Istigfari (neman gafara) da tuba zuwa ga 
Allah 
(248) 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Na rantse da Allah! Ina neman gafarar Allah, kuma ina 
tuba zuwa gare shi, a kowace rana sama da sau saba'in'. 


(249) 


Kuma ya ce, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi: “Ya 
ku mutane! Ku tuba zuwa ga Allah. Domin ni ina tuba a 
kowace rana zuwa gare shi sau dari” 


(250) 


136 


Kuma ya ce, tsira da amincin Allah su tabbata 2 gare shi: 


“Wanda ya ce: 
5 3 LAN ۳ ° 8 2 8 5 2 ب‎ a7 
القیوم وأتوب‎ SIA الله الذي لا‎ azi 
. له‎ 


Ina neman gafarar Allah, Wanda babu abin bautawa da 
gaskiya sai Shi, Rayayye, Mai tsayuwa da komai, kuma ina 
tuba zuwa gare Shi. 


... Allah zai gafarta masa zunubansa ko da zunubin gudu daga 
fagen fama ne'. 


(251) 


Kuma ya ce, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi: 
“Mafi kusancin da Allah yake kasancewa da bawansa a 
tsakiyar Rarshen dare ne. Don haka idan kana da ikon 
kasancewa cikin masu ambaton Allah a wannan lokacin, to ka 
kasance'. 


(252) 


Kuma ya ce, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi: 
“Mafi kusancin da bawa yake kasancewa da Ubangijinsa yayin 
da yake sujada ne, don haka ku yawaita addu'a (a cikin 
sujada)' 


(253) 


137 


Kuma Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata 2 gare 
shi, ya ce: “Hakika a kan lullube zuciyata', kuma ni ina 


neman gafarar Allah sau dari a rana”. 


130. Falalar tasbihi, da godiya ga Allah, da yin la 
ilaha illal Jah, da yin kabbara 


(254) 

Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, ya ruwaito cewa: Manzon 
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
“Wanda ya ce: 


paj AAGA د ا‎ 


(sau dari) 


. a rana, za a kankare masa zunubansa ko da sun kasance 
kamar kumfar teku ne (wajen yawa)”. 


(255) 


Abu Ayyub Al-Ansari, Allah ya yarda da shi, ya ruwaito daga 
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, 
cewa ya ce: “Wanda ya ce: 


١ Abin nufi da lullu6ewar zuciya shi ne abin da yakan rufe ta na mantuwa 
da babu wani mutum da yake kubuta daga gare ta. Zuciyar Annabi, tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi, har abada a shagalce take da 
Allah. To idan lokacin da wani abu da yake bijirowa dukkan dan Adam 
ya bijiro masa, kamar shagaltuwa da sha'anin al'umma, da abin da zai 
kyautata ta da makamancinsa, ko kuma mantuwa, sai yaga wannan 
kasawg ce da zunubi, to sai ya zabura ga istigfari. (Duba: Nihaya 3/403, 
Jami'ul Usul 4/386). 


138 


a AA‏ کس هم Oku ar AUWA‏ د A‏ هه 
لا اله لا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد e‏ 
ار %< Š ° A z f‏ 1 

Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai; babu 
abokin tarayya a gare Shi. Mulki ya tabbata gare Shi, kuma 


| 


(sau goma) 


to kamar wanda ya 'yanta bayi hudu ne daga cikin 'ya'yan 
(Annabi) Isma ila’. 


(256) 
Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, ya ce: Manzon Allah, 
tsira da amincin Allah su tabbata 2 gare shi, ya ce: “Akwai 
wasu kalmomi biyu masu saukin fad'a a harshe, masu nauyi a 
kan mizapi (na ayyuka ranar kiyama), masu soyuwa ga 
(Allah) Mai yawan jin kai (su ne): 
° Ø 2 ۰ 

. الله العَظيم‎ OU, الله وبِحَمَدِهِ‎ 6 
Tsarki ya tabbata ga Allah, tare da godiya gare Shi; tsarki ya 
tabbata ga Allah Mai girma. 
(257) 
Abu Huraira, Allah ya yarda da shi, ya ce: Manzon Allah, 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: “Fadin: 


ا o ç: S. Bon‏ رام o A e‏ 
سَبحان الله » و LI‏ لله » ولا إلة إلا الله Ip‏ 
7 0 


139 


Tsarki ya tabbata ga Allah, kuma yabo ya tabbata ga Allah, 
kuma babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Allah ne 
Mafi girma. 


... Shi ya fi soyuwa gare ni daga dukkan abin da rana ta hudo a 
kansa’. 


(258) 


Daga Sa'ad bin Abi Wakkas, Allah ya yarda da shi, ya ce: 
mun kasance a wajen Manzon Allah, tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi, sai ya ce: “Yanzu dayanku yana kasa 
aikata kyawawan ayyuka dubu a kowace rana? Sai wani 
mutum cikin wadanda suke zaune tare da shi ya ce: “Ta yaya 
dayanmu zai aikata kyawawan ayyuka dubu?’ Sai ya ce: “Ya yi 
tasbihi (ya ce: 


Da‏ الله. 


Tsarki ya tabbata ga Allah) 


.. sau dari, sai a rubuta masa kyawawan ayyuka dubu, koa 
kankarc masa zunubai dubu'. 


(259) 
Jabir, Allah ya yarda da shi, ya ce: Annabi, tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi, ya ce: “Wanda ya ce: 
° G ° 
. الله العظيم و بحّمده‎ o 


Tsarki ya tabbata ga Allah Mai girma, tare da godiya gare Shi. 
... Za a dasa masa bishiyar dabino a cikin aljanna”. 
(260) 


140 


Daga Abu Musa Al-Ash'ari, Allah ya yarda da shi, ya ce: 
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce mini: “Ya Abdallah bin Kais! Ba na shiryar da kai ba zuwa 
ga wata taska daga cikin taskokin aljanna ba?” Sai na ce: 
“shiryar da ni’. Sai ya ce: “ Ka ce: 


. ولاو إلا بالله‎ SAY 
Babu dabara babu karfi sai da Allah. 


(261) 


Daga Samura bin Jundub, Allah ya yarda da shi, ya ce: 
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Mafi soyuwar zance a wajen Allah shi ne: 


a n يج د وه‎ Ara” PAN ا‎ E 
اکو.:‎ 

Tsarki ya tabbata ga Allah, kuma yabo ya tabbata ga Allah, 

kuma babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Allah ne 

Mafi girma. 

... babu komai a gare ka ko da wane daya daga cikinsu ka 


, 


fara'. 
(262) 


Sa'ad bin Abi Wakkas, Allah ya yarda da shi, ya ce: “Wani 
balaraben Kauye ya zo wajen Manzon Allah, tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi, sai ya ce: koya mini wadansu 
kalmomi da zan rika fada. Sai ya ce: Ka ce: 


14) 


5 2 


j *‏ إلا الله ya‏ لَه ء الله اکبر كبيراء 


۳ - 


والحَمد له خبراء سان الل رب ANA‏ لا 
حول و 259 با لله لير SE‏ 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah; babu abokin tarayya 
a gare Shi. Allah ne Mafi girma, (ina girmama Shi) 
girmamawa. Kuma godiya ta tabbata ga Allah da yawa. Tsarki 
ya tabbata ga Allah, Ubangijin talikai. Babu dabara babu karfi 
sai da Allah, Mabuwayi Mai hikima. 


... Sai mutumin ya ce: wadannan na Ubangijina ne, ni kuma 
nawa fa? Sai ya ce: Ka ce: 


Lao- حرف‎ La Oa و ې اه‎ 
. اللهم اغفر لي : وارحمني واهيني > وارزقني‎ 
Ya Allah! Ka yi mini gafara, Kaji kai na, Ka shirye ni, Ka 
azurta ni. 
(263) 


Tarik ibn Ashyam Al-Ashja'i, Allah ya yarda da shi, ya ce: 
“Idan mutum ya musulunta, sai Annabi, tsira da amincin 
Allah su tabbata a gare shi, ya koya masa salla, sannan ya 
umarce shi ya rika addu'a da wadannan kalmomin: 


۴ مس ۵ م6 ۹ م‎ ° 4 2 ze 
» اللهم اغفر لي » وارحمني + واهدِني » وَعَافِنِي‎ 
وَارزقنِي.‎ 


عر 


142 


Ya Allah! Ka yi mini gafara, Kaji kai na, Ka shirye ni, Ka 
amintar da ni daga bala'i, Ka azurta ni. 


(264) 


Jabir ibn Abdullah, Allah ya yarda da shi, ya ce: Manzon 
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
“Mafificiyar addu'a ita ce (fad'in): 


ره تر و 
Dukkan yabo ya tabbata ga Allah.‏ 
kuma mafificin zikiri shi ne (fad in):‏ ... 
SILA‏ 2 ۸ 
لا اله إلا ١‏ لله 


Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. 
(265) 


Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya 
ce: “Ayyuka nagargaru masu wanzuwa sune (fad in): 


OS Es لا ديك‎ AA و‎ 2 D a 
. اکبن وَلاحَوْلَ ولاقرّة إلا بالله‎ 
Tsarki ya tabbata ga Allah, kuma yabo ya tabbata ga Allah, 


kuma babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma Allah ne 
Mafi girma, kuma babu dabara babu Karfi sai da Allah. 


143 


131. Yadda Annabi, tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi, yake Kirga tasbihinsa 


(266) 


Daga Abdullah bin Amr, Allah ya yarda da shi, ya ce: “Na ga 
Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana 
Kirga tasbihi da (yatsun) hannun damansa. 


132. Daga cikin ayyukan alheri da kyawawan 
halaye 


(267) 


Jabir bin Abdullah, Allah ya yarda da shi, ya ce: Manzon 
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: 
‘Idan duhun dare ya gabato - ko kuma almuru ta yi - to ku 
hana 'ya'yanku fita, domin Shaidanu suna bazuwa a wannan 
lokacin. Idan sa'a ta gota a cikin dare, to sai ku bar su. Ku 
rufe Kofofi, kuma ku ambaci Sunan Allah (yayin da kuke 
rufewa), domin Shaidan ba ya bude Kofa rufaffiya. Ku zuge 
bakin salkunan ruwanku, kuma ku ambaci Sunan Allah (yayin 
da kuke zugewa), kuma ku rufe kwanukan abincinku, ku 
ambaci Sunan Allah (yayin da kuke rufewa), ko da ku dora 
wani abu ne akan kwanukan. Kuma ku kashe fitilunku na a- 
ci-balbal. 


Allah ya yi tsira da aminci da albarka ga Annabinmu 
Muhammadu, da alayensa, da sahabbansa baki daya. 


144 


Bayanin Wuraren Da Aka Ruwaito Addu'o'in 


Bukhari da sharhinsa Fat'hul Bari 11/113 da Muslim 
4/2083. 


Bukhari tare da Fat'hul Bari 3/39 da wasu littattafai. 
Wannan lafazin na Ibn Majah ne; duba: Sahih Ibn Majah 
2/335. 


Tirmizi 5/473, duba: Sahih Tirmizi 3/144. 
Bukhari tare da Fat'hul Bari 8/235 da Muslim 1/530. 


Abu Dawud, Tirmizi da Ibn Majah, duba: Irwa'ul Ghalil 
hadisi mai lamba 1989. 


Abu Dawud, Tirmizi da Al-Baghawi, duba: littafin Albani 
(Mukhtasar Shama'il Tirmizi), shafi 48. 


Abu Dawud 4/41, duba Sahih Abu Dawud 2/760. 


Ibn Majah 2/1178 da Al-Baghawi 12/41, duba: Sahih Ibn 
Majah 2/275. 


Tirmizi 2/505 da wasunsa, duba: Irwa hadisi mai lamba 
49, da Sahihul Jami” 3/203. 


Bukhari 1/45 da Muslim 1/283. Karin lafazin “bismillah” 
a farkonsa ya zo ne a cikin riwayar Sa'id ibn Mansur, 
duba: Fat'hul Bari 1/244. 


Abu Dawud, Tirmizi da Ibn Majah. Al-Nasa'i ya ruwaito 
shi a cikin Amalul Yaum wal Laylah, duba: bayanin 
hadisan Zadul Ma'ad 2/387. 


Abu Dawud, Ibn Majah, da Ahmad, duba: Irwa'ul Ghalil 
1/22. 


Muslim 1/209. 
Tirmizi 1/78, duba: Sahih Tirmizi 1/18. 
Al-Nasa'i a cikin Amal al-Yaum wa Al-Laylah, shafi 173, 


145 


)1( 


)2( 


)3( 


)4( 
)5( 


(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


(12) 


(13) 
(14) 
(15) 


duba: Irwa'ul Ghalil 1/135 da 2/94. 


Abu Dawud 4/325 da Tirmizi 5/490, duba: Sahih Tirmizi 
3/151. 


Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah da Al-Nasa'i, duba: 
Sahih Tirmizi 3/152 da Sahih Ibn Majah 2/336. 


Abu Dawud 4/325. Shaikh ibn Baz ya ce isnadinsa 
kyakkyawa ne. 


Ibn Hajr ya bayyana riwayoyin wannan hadisin a cikin 
Fat'hul Bari 11/116. 


Abu Dawud duba: Sahihul Jami” hadisi mai lamba 4591, 
da Ibn As-Sunni hadisi mai lamba 88, kuma Albani ya ce 
isnadinsa kyakkyawa ne, da Abu Dawud 1/126 duba: 
Sahihul Jami” 1/528, da Muslim 1/494. 


Duba riwayoyin nassi na 20. Jumla karshe Ibn Majah ne 
ya ruwaito ta, duba Sahih Ibn Majah 1/129 


Bukhari 1/152, da Muslim 1/288. 


Muslim 1/290. Umamin cewa ya yi wannan addw'ar 
bayan shahadar ladan yana cikin Ibn Khuzaima 1/220. 


Muslim 1/288. 


Bukhari 1/152. Abin da aka sa a tsakanin baka biyu 
Baihaki ne ya ruwaito shi, kuma Shaykh Ibn Baz ya ce 
isnadinsa mai kyau ne. Duba Tuhfatul Akhyar, shafi 38. 


Tirmizi, Abu Dawud, da Ahmad. Duba: Irwa'ul Ghalil 
1/262. 


Bukhari 1/181, da Muslim 1/419. 


Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah da Al-Nasa'i, duba: 
Sahih Tirmizi 1/77 da Sahih Ibn Majah 1/135. 


Muslim 1/534. 


146 


(16) 


(17) 


(18) 


(19) 


(20) 


(21) 


(22) 
(23) 


(24) 


(25) 


(26) 


(27) 
(28) 


(29) 


Muslim 1/534. 


Abu Dawud 1/203, Ibn Majah 1/265, Ahmad 4/85. 
Muslim kuma ya ruwaito shi daga hadisin Ibn Umar da 
irin wannan lafazi 1/420. 


Bukhari da Fat'hul Bari 3/3, 11/117, 13/371,423,465. 
Muslim kuma ya kawo takaitacciyar riwayarsa 1/532. 


Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Nasa'i da Ahmad, 
duba: Sahih Tirmizi 1/83. 


Bukhari 1/199, Muslim 1/350. 
Muslim 1/353 da Abu Dawud 1/230. 
Muslim 1/534, da Abu Dawud, Tirmizi da Al-Nasa'i. 


Abu Dawud 1/230, Al-Nasa'i, da Ahmad. Isnadinsa 
kyakkyawa ne. 


Bukhari da Fat'hul Bari 2/282. 
Bukhari da Fat'hul Bari 2/284. 
Muslim 1/346. 


Abu Dawud, Tirmizi, Ion Majah, Al-Nasa'i da Ahmad, 
duba: Sahih Tirmizi 1/83. 


Bukhari da Muslim, duba nassi na (34). 
Muslim, duba nassi na (35). 
Muslim 1/534 da wasu malaman hadisi. 


Abu Dawud 1/230, Al-Nasa'i da Ahmad. Albani ya 
inganta shi a cikin Sahih Abu Dawud 1/166. 


Muslim 1/350. 
Muslim 1/532. 
Abu Dawud 1/231, duba Sahih Ibn Majah 1/148. 


147 


(30) 
(31) 


(32) 


(33) 


(34) 
(35) 
(36) 
(37) 


(38) 
(39) 
(40) 
(41) 


(42) 
(43) 
(44) 
(45) 


(46) 
(47) 
(48) 


Abu Dawud, Tirmizi da Ibn Majah, duba: Sahih Tirmizi 
1/90 da Sahih Ibn Majah 1/148. 


Tirmizi 2/474, Ahmad 6/30, da Hakim, kuma ya inganta 
shi, Zahabi kuma ya yi muwafaka da shi. Karin lafazin ya 
zo ne a cikin riwayar Hakim 1/220.. 


Tirmizi 2/473, da Hakim kuma ya inganta shi, Zahabi 
kuma ya yi muwafaka da shi 1/219. 


Bukhari da Fat'hul Bari 11/13 da Muslim 1/301. 
Bukhari da Fat'hul Bari 6/408. 


Bukhari da Fat'hul Bari 6/407, Muslim 1/306, kuma 
lafazin na riwayarsa ne. 


Bukhari 2/102 da Muslim 1/412, kuma lafazin na 
riwayarsa ne. 


Bukhari 1/202 da Muslim 1/412. 

Bukhari 8/168 da Muslim 4/2078. 

Muslim 1/534. 

Abu Dawud 2/86 da Al-Nasa'i 3/53. Albani ya inganta 


shi a cikin Sahih Abu Dawud 1/284. 


Bukhari da Fathul Bari 6/35. 
Abu Dawud, duba: Sahih Ibn Majah 2/328. 


Al-Nasa'i 3/54, 55 da Ahmad 4/364. Albani ya inganta 
shi a cikin Sahihul Nasa'i 1/281. 


Al-Nasa'i 3/52, kuma lafazin na riwayarsa ne, da Ahmad 
4/338. Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Nasa'i 
1/280. 


Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Nasa'i, duba: Sahih 
Ibn Majah 2/329. 


148 


(49) 


(50) 


G1) 


(52) 
(53) 
(54) 


(55) 


(56) 
(57) 
(58) 
(59) 


(60) 
(61) 
(62) 


(63) 


(64) 


Abu Dawud 2/62 da Tirmizi 5/515, da Ibn Majah 2/1267, 
da Ahmad 5/360, duba: Sahih Ibn Majah 2/329 da Sahih 
Tirmizi 3/163. 


Muslim 1/414. 
Bukhari 1/255 da Muslim 1/414. 
Muslim 1/415. 
Muslim 1/418. 


Abu Dawud 2/86 da Al-Nasa'i 3/68, duba: Sahih Tirmizi 
2/8. 


Al-Nasa'i a cikin Amalul Yaum wal Jaila hadisi mai 
lamba 100, da Ibn As-Sunni hadisi mai lamba 121. 
Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami” 5/339, da 
Silsila Sahihah 2/697 lamba 972. 


Tirmizi 5/515 da Ahmad 4/227, duba: bayanin hadisan 
Zadul Ma'ad 1/300. 


Ibn Majah da wasu malaman, duba: Sahih Ibn Majah 
1/152 da Majma'uz Zawa'id 10/111. 


Bukhari 7/162. 


Hakim 1/562, kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahihul 
Targhib wat Tarhib 1/273. 


Abu Dawud 4/322, da Tirmizi 5/567. Duba Sahih Tirmizi 
3/182. 


Muslim 4/2088. 
Tirmizi 5/466, duba: Sahih Tirmizi 3/142. 
Bukhari 7/150. 


Abu Dawud 4/317, Bukhari ya ruwaito shi a cikin Adabul 
Mufrad, hadisi mai lamba 1201: da Al-Nasa'i a cikin 
Amalul Yaum Wal laila, hadisi mai lamba 9, da Ibn As- 


149 


(65) 


(66) 
(67) 
(68) 
(69) 
(70) 


(71) 


(72) 


(73) 


(74) 
(75) 


(76) 


(77) 
(78) 
(79) 
(80) 


Sunni, hadisi mai lamba 70. Shaykh Ibn Baz ya ce isnadin 
Abu Dawud da Al-Nasa'i hasan ne, duba: Tuhfahtul 
Akhyar shafi 23. 


Abu Dawud 4/318 da Al-Nasa'i a cikin Amalul Yaum 
Wal Laila hadisi mai lamba 7, da Ibn As-Sunni, hadisi 
mai lamba 41, da Ibn Hibban kamar yadda ya zo cikin 
Mawarid, hadisi mai lamba 2361. Shaykh Ibn Baz ya ce 
hadisi me hasan, duba: (Tuhfatul Akhyar), Shafi 24. 


Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, Al-Nasa'i in Amalul 
Yaum Wal Laila, hadisi mai lamba 22, Ibn As-Sunni 
hadisi mai lamba 69. Bukhari ya ruwaito shi a cikin 
(Adab Al-Mufradj. Shaykh Ibn Baz ya ce hadisi ne hasan, 
duba: (Tuhfatul Akhyar), Shafi 26. 


Ibn As-Sunni hadisi mai lamba 71, Abu Dawud 4/321. 
Shu'aib da Abdulkadir Arna'ut suka inganta isnadinsa. 
Duba Zadul Ma'ad 2/376. 


Abu Dawud da Ibn Majah, duba: Sahih Ibn Majah 2/332. 
Tirmizi da Abu Dawud, duba: Sahih Tirmizi 3/142. 


Abu Dawud 4/323, da Tirmizi 5/465, da Ibn Majah da 
Ahmad. duba: Sahih Ibn Majah 2/332. Ibn Baz ya ce 
isnadinsa hasan ne. Duba Tuhfatul Akhyar, shafi 39. 


Ahmad 4/337, da Nasa'i a cikin Amalul Yaum Wal Laila, 
hadisi mai lamba 4, da Ibn As-Sunni, hadisi mai lamba 
68, da Abu Dawud 4/418, da Tirmizi 5/465. Ibn Baz ya ce 
hadisi ne hasan a cikin Tuhfatul Akhyar, shafi 39. 


Hakim 1/545, kuma ya inganta shi, Zahabi kuma ya yi 
muwafaka da shi. Duba Sahihul Targhib wal Tarhib 
1/273. 


Abu Dawud 4/322, Shu'aib da Abdulkadir Al-Arna'ut 
suka ce isnadinsa hasan ne. Duba Zadul Ma'ad 2/273. 


Ahmad 3/406, da 407, da Ibn As-Sunni a cikin Amalul 


150 


(81) 


(82) 


(83) 


(84) 
(85) 
(86) 


(87) 


(88) 


(89) 


(90) 


Yaum Wal Laila hadisi na 34. Duba Sahihu! Jami” 9 
Muslim 4/2071. 


An-Nasa'i a cikin Amalul Yaum Wal Laila hadisi na 24. 
Duba: Sahihut Targhib Wat Tarhib 1/272, da Tuhfatul 
Akhyar shafi 44. Da kuma Abu Dawud 4/319 da Ibn 
Majah, da Ahmad 4/60. Duba Sahihut Targhib Wat 
Tarhib 1/270, da Sahih Abu Dawud 3/957 da Sahih Ibn 
Majah 2/331 da Zadul Ma'ad 2/377. 


Bukhari 4/95 da Muslim 4/2071. 
Muslmi 4/2090. 


Jon As-Sunni hadisi na 54, da Ibn Majah hadisi na 925. 
Shu'aib da Abdulkadir Al-Arna'ut suka ce isnadinsa 
hasan ne a cikin bayanin hadisan Zadul Ma'ad 2/375. 


Bukhari tare da Fat'hul Bari 11/101, da Muslim 4/2075. 


Ahmad 2/290, da Nasa'i a cikin Amalul Yaum Wal Laila 
hadisi na 590, da Ibn As-Sunni, hadisi na 68. Duba Sahih 
Tirmizi 3/187 da Sahih Ibn Majah 2/266 da Tuhfatul 
Akhyar shafi 45. 


Majma'ul Zawa'id 10/120 da Sahihul Targhib wal Tarhib 
1/273. 


Bukhari da Fat'hul Bari 9/62 da Muslim 4/1723. 
Bukhari da Fat'hul Bari 4/487. 

Bukhari 9/94 da Muslim 1/554. 

Bukhari 11/126 da Muslim 4/2084. 


Muslim 4/2083, Ahmad 2/79. Wannan lafazin hadisin 
Ahmad ne. 


Abu Dawud 4/311, wannan lafazin hadisinsa ne. Duba: 
Sahih Tirmizi 3/143. 


151 


(91) 
(92) 


(93) 
(94). 
(95) 


(96) 
(97) 


(98) 


(99) 

(100) 
(101) 
(102) 
(103) 


(104) 


Bukhari da Fat'hul Bari 11/113 da Muslim 4/2083. 
Bukhari da Fat'hul Bari 7/71 da Muslim 4/2091. 
Muslim 4/2084. 

Muslim 4/2085. 

Abu Dawud 4/317 da duba: Sahih Tirmizi 3/142. 
Tirmizi da Al-Nasa'i, duba: Sahihul Jami” 4/255. 
Bukhari da Fathul Bari 11/113 da Muslim 1۰ 


Hakim ya ruwaito shi kuma ya inganta shi, kuma Zahabi 
ya yi muwafaka da shi 1/540. Da kuma Al-Nasa'i a cikin 
Amalul Yaum Wal Laila, da Ibn As-Sunni, duba: Sahihul 
Jami” 4/213. 


Abu Dawud 4/12 da duba: Sahih Tirmizi 3/171. 
Muslim 4/1772, 1773. 
Muslim 4/1773. 


Abu Dawud, Tirmizi, Ion Majah, Al-Nasa'i, Ahmad, Ad- 
Darimi, Hakim da Al-Baihaki. Abin da ya ke tsakanin 
baka biyu Al-Baihaki ne ya ruwaito shi. Duba: Sahih 
Tirmizi 1/144, Sahih Ibn Majah 1/194 da Irwa'ul Ghalil 
2/172. 


Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Nasa'i da Ahmad. 
Duba Sahih Tirmizi 3/180, Sahih Jon Majah 1/194 da Al- 
Irwa' 2/175. 


Al-Baihaki a cikin Sunanul Kubra kuma ya inganta 
isnadinsa 2/211. Albani ma ya inganta isnadin hadisin a 
cikin Al-Irwa' 2/170. Amma hadisin maganar Umar ce ba 
a daukaka ta ga Manzon Allah & ba. 


Al-Nasa'i 3/244, Al-Darakudni da wasunsu.Abin da ya 
ke cikin baka biyu Baihaki ya ruwaito shi 2/31, kuma 


152 


(105) 
(106) 
(107) 
(108) 
(109) 
(110) 
(111) 
(112) 


(113) 


(114) 


(115) 


(116) 


(117) 


(118) 


(119) 


isnadinsa sahihi ne; duba: bayanin hadisna Zadul Ma'ad 
1/337. 


Ahmad 1/391 kuma Albani ya inganta shi. 
Bukhari 7/157, duba Fat'hul Bari 11/173. 
Bukhari 7/154 da Muslim 4/2092. 


Abu Dawud 4/324 da Ahmad 5/42. Albani ya inganta shi 
a cikin Sahih Abu Dawud 3/959. 


Tirmizi 5/529 da Hakim kuma ya inganta shi, Zahabi 
kuma ya yi muwafaka da shi 1/505. Duba: Sahih Tirmizi 
3/168. 


Abu Dawud 2/87, duba: Sahih Ibn Majah 2/335. 


Abu Dawud 2/89. Hakim ya inganta shi, Zahabi ya yi 
muwafaka da shi 2/142. 


Abu Dawud 3/42 da Tirmizi 5/572, duba: Sahih Tirmizi 
3/183. 


Bukhari 5/172. 


Bukhari a cikin Adabul Mufrad, hadisi na 707, kuma 
Albani ya inganta shi a cikin Sahih Adabul Mufrad, 
hadisi na 545. 


Bukhari a cikin Adabul Mufrad, hadisi na 708, kuma 
Albani ya inganta shi a cikin Sahih Adabul Mufrad, 
hadisi na 546. 


Muslim 3/1362. 

Muslim 4/2300. 

Bukhari da Fat'hul Bari 6/336, da Muslim 1/120. 
Muslim 1/119-120. 


Abu Dawud 4/329. Albani ya ce isnadinsa kyakkyawa ne 
a cikin Sahih Abu Dawud 3/962. 


153 


(120) 
(121) 
(122) 
(123) 


(124) 


(125) 


(126) 


(127) 


(128) 


(129) 


(130) 


(131) 
(132) 
(133) 
(134) 
(135) 


Tirmizi 5/560. Duba Sahih Tirmizi 3/180. 
Bukhari 7/158. 
Muslim 4/1729. 


Ibn Hibban, hadisi na 2427 a cikin Mawarid, da Ibn As- 
Sunni, hadisi na 351. Hafiz Ibn Hajar ya inganta shi, duba 
bayanin hadisan Azkar na Nawawi shafi 106. 


Abu Dawud 2/86, Tirmizi 2/257. Albani ya inganta shi a 
cikin Sahih Abu Dawud 1/283. 


Abu Dawud 1/206, da Tirmizi. Duba Sahih Tirmizi 1/77. 
Muslim 1/291 da Bukhari 1/151. 

Muslim 1/539. 

Muslim 4/2052. 


Azkar na Nawawi shafi 349, da Sahih Azkarun Nawawi 
na Salim Al-Hilali 2/713. 


Bukhari 4/119. 
Bukhari tare da Fat'hul Bari 10/118. 


Tirmizi da Abu Dawud, duba Sahih Tirmizi 2/210, da 
Sahihul Jami” 5/180. 


Tirmizi da Ibn Majah da Ahmad. Duba Sahih Tirmizi 
1/286, da Sahih Ibn Majah 1/244. Ahmad Shakir ma ya 
inganta shi. 

Bukhari 7/10 da Muslim 4/1893. 

Bukhari tare da Fat'hul Bari 8/144. 


Tirmizi da Ibn Majah; Albani ya inganta shi. Duba Sahih 
Tirmizi 3/152 da Sahih Ibn Majah 2/317. 


Abu Dawud 3/190; duba Sahihu! Jami” 5/432. 


154 


(136) 
(137) 
(138) 
(139) 


(140) 


(141) 
(142) 
(143) 
(144) 
(145) 


(146) 
(147) 
(148) 


(149) 


(150) 


(151) 
(152) 


(153) 


Muslim 2/632. 
Muslim 2/634. 
Muslim 2/663. 


Ibn Majah 1/480 da Ahmad 2/368; duba: Sahih Ibn Majah 
1/251. 


Ibn Majah da Abu Dawud 3/211: duba: Sahih Ibn Majah 
1/251. 


Hakim ya ruwaito shi kuma ya inganta shi, Zahabi ya yi 
muwafaka da shi 1/359. Duba: Ahkamul Jana'iz na 
Albani, Shafi 125. 


Duba: Shaykh littafin Ibn Baz Ad-Durus Al-Muhimmah, 
Shafi 15. Kuma duba Muwadda 1/288. 


Al-Baghawi a cikin Sharh As-Sunnah 5/357. 


Bukhari 2/80 da Muslim 2/636. Duba: Al-Azkar na 
Nawawi, Shafi 126. 


Abu Dawud 3/314 da isnadi mai inganci. 


Abu Dawud 3/315 da Hakim, kuma ya inganta shi, 
Zahabi kuma ya yi muwafaka da shi 1/370. 


Muslim 2/671, da Ibn Majah, kuma lafazin hadisin na 
riwayarsa ne 1/494 daga hadinsi Buraida. Abin da ke 
tsakanin baka biyu yana cikin Muslim 2/671 daga hadisin 
A'isha. 

Abu Dawud 4/326 da Ibn Majah 2/1228, duba: Sahih Ibn 
Majah 2/305. 

Muslim 2/616 da Bukhari 4/76. 


Muwadda 2/992. Albani ya inganta shi cewa maganar 
Abdullahi ibn Zubair ce. 


Abu Dawud 1/303, Albani ya inganta shi a cikin Sahih 


155 


(154) 
(155) 
(156) 
(157) 


(158) 


(159) 


(160) 


(161) 
(162) 


(163) 
(164) 


(165) 


(166) 


(167) 
(168) 


(169) 


Abu Dawud 1/216. 
Bukhari 1/224 da Muslim 2/613. 


Abu Dawud 1/305; Albani ya ce isnadinsa hasan ne. 
Duba Sahih Abu Dawud 1/218. 


Bukhari da Fat'hul Bari 2/518. 
Bukhari 1/205 da Muslim 1/83. 
Bukhari 1/224 da Muslim 2/614. 


Tirmizi 5/504 da Darimi 1/336 kuma lafazin hadisin na 
riwayarsa ne, duba: Sahih Tirmizi 3/157. 


Abu Dawud 2/306 da wasu malamai. Duba: Sahihul 
Jami” 4/209. 


Ibn Majah 1/557. Hafiz Ibn Hajar ya ce isnadinsa hasan 
ne. Duba Sharhul Azkar 4/342. 


Abu Dawud 3/347 da Tirmizi 4/288, duba: Sahih Tirmizi 
2/167. 


Tirmizi 5/506; duba: Sahih Tirmizi 3/158. 


Abu Dawud, Tirmizi da Ibn Majah, duba: Sahih Tirmizi 
3/159. 


Bukhari 6/214 da Tirmizi 5/507. Lafazin na riwayar 
Tirmizi ce 

Muslim 3/1615. 

Muslim 3/1626. 


Abu Dawud 3/367 da Ibn Majah 1/556, da Nasa'i a cikin 
Amalul Yaum Wal Laila hadisi na 296-298. Albani ya 
inganta shi a cikin Sahih Abu Dawud 2/730. 


Muslim 2/1054. 
Bukhari tare da Fat'hul Bari 4/103, da Muslm 2/806. 


156 


(170) 
(171) 


(172) 
(173) 
(174) 
(175) 


(176) 


(177) 


(178) 


(179) 
(180) 


(181) 


(182) 
(183) 
(184) 


(185) 
(186) 


Muslim 2/1000 

Bukhari 7/125. 

Abu Dawud 4/308, Tirmizi 5/82 da Ahmad 4/400, duba: 
Sahih Tirmizi 2/354. 

Abu Dawud da Tirmizi da Ibn Majah. Duba Sahih 
Tirmizi 1/316. 


Abu Dawud 2/248 da Ibn Majah 1/617 da duba: Sahih Ibn 
Majah 1/324. 


Bukhari 6/141 da Muslim 2/1028. 
Bukhari 7/99 da Muslim 4/2015 
Tirmizi 5/493, 494; duba: Sahih Tirmizi 3/153. 


Tirmizi da wasu malamai; duba: Sahih Tirmizi 3/153 da 
Sahih Ibn Majah 2/321; lafazin hadisin na riwayar 
Tirmizi ne. 


Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah da Al-Nasa'i, duba: 
Sahih Tirmizi 3/153. Nasa'i ya ruwaito maganar A'isha a 
cikin Amalul Yaum Wal Laila hadisi na 308, da Ahmad 
6/77, kuma Dakta FarukHamada ya inganta shi a cikin 
bayanin hadisan Amalul Yaum Wal Laila, shafi na 273. 


Ahmad 5/82 da Al-Nasa'i a cikin Amalul Yaum Wal 
Laila, shafi na 218. 


Tirmizi hadisi na 2035, duba: Sahihul Jami” hadisi na 
6244 da Sahih Tirmizi 2/200. 


Muslim 1/555, 556 


Abu Dawud 4/333. Albani ya ce isnadinsa hasan ne. 
Duba Sahih Abu Dawud 3/965. 


Bukhari da Fat'hul Bari 4/88. 
Al-Nasa'i a cikin Amalul Yaum Wal Laila, shafi na 300, 


157 


(187) 
(188) 
(189) 


(190) 


(191) 


(192) 
(193) 
(194) 
(195) 


(196) 


(197) 


(198) 


(199) 
(200) 


(201) 
(202) 


da Ibn Majah 2/809, duba: Sahih Ibn Majah 2/55. 


Ahmad 4/403 da wasu malamai, duba: Sahihul Jami” 
3/233 da Sahihut Targhib Wat Tarhib 1/19. 


Ibn As-Sunni hadisi na 278, duba: [Al-Waabil As-Sayyib] 
na Ibn Al-Oayyim. 


Ahmad 2/220 da Ibn As-Sunni hadisi na 292, Albani ya 
inganta shi a cikin Silsilatul Ahadith As-Sahihah hadisi 
na 1065. 


Abu Dawud 3/34 da Tirmizi 5/50: duba: Sahih Tirmizi 
3/156. 


Muslim 2/998. 


Hakim ya ruwaito shi, kuma ya inganta shi, Zahabi kuma 
ya yi muwafaka da shi 2/100: da Ibn As-Sunni hadisi na 
524. Hafiz Ibn Hajar ya ce isnadinsa hasan ne. Duba 
Takhrijul Azkar 5/154. 


Tirmizi 5/291 da Hakim 1/538. Albani ya ce isnadinsa 
hasan ne, duba: Sahih Tirmizi 2/152, da Sahih Ton Majah 
2/21. 


Abu Dawud 4/296, kuma Albani ya inganta shi a cikin 
Sahih Abu Dawud 3/941. 


Ahmad 2/403 da Ibn Majah 2/943, duba: Sahih Ibn Majah 
2/133. 


Ahmad 2/7 da Tirmizi 5/499, duba: Sahih Tirmizi 2/155. 
Tirmizi; duba: Sahih Tirmizi 3/155. 

Bukhari da Fat'hul Bari 6/135 

Muslim 4/2086. 

Muslim 4/2080. 

Bukhari 7/163 da Muslim 2/980 


158 


(203) 
(204) 


(205) 


(206) 


(207) 
(208) 


(209) 


(210) 
(211) 


(212) 
(213) 
(214) 
(215) 
(216) 
(217) 


Ibn As-Sunni da Hakim 1/499 kuma ya inganta shi. Haka 
ma Albani ya inganta shi, duba: Sahihul Jami” 4/201. 


Muslim 1/288 


Abu Dawud 2/218 da Ahmad 2/367. Albani ya inganta shi 
a cikin Sahih Abu Dawud 2/383. 


Tirmizi 5/551 da wasu malamai, duba: Sahihu! Jami” 
3/25 da Sahih Tirmizi 3/177. 


An-Nasa'i, da Hakim 2/421. Albani ya inganta shi a cikin 
Sahih Nasa'i 1/274. 


Abu Dawud hadisi na 2041. Albani ya ce isnadinsa hasan 
ne a cikin Sahih Abu Dawud 1/383. 


Muslim 1/74 da wasu malamai. 


Bukhari da Fat'hul Bari 1/82. Ya ruwaito shi daga 
maganar Ammar, ba tare da ya ambaci isnadinsa ba. 


Bukhari da Fat'hul Bari 1/55 da Muslim 1/65. 
Bukhari da Fat'hul Bari 11/42 da Muslim 4/1705. 
Bukhari da Fat'hul Bari 6/350 da Muslim 4/2092. 


Abu Dawud 4/327 da Ahmad 3/306. Albani ya inganta shi 
a cikin Sahih Abu Dawud 3/961. 


Bukhari da Fat'hul Bari 11/171 da Muslim 4/2007. 
Muslim 4/2296. 


Bukhari a cikin Adabul Mufrad, hadisi na 761. Albani ya 
inganta shi a cikin Sahih Adabul Mufrad, hadisi na 585, 
Abin da ke tsakanin baka biyu daga riwayar Baihaki ne a 
cikin Shi'abul Iman 4/228. 


Bukhari tare da Fat'hul Bari 3/408, da Muslim 2/841. 
Bukhari tare da Fat'hul Bari 3/476. 


159 


(218) 


(219) 
(220) 


(221) 


(222) 


(223) 


(224) 
(225) 


(226) 
(227) 
(228) 
(229) 


(230) 
(231) 
(232) 


(233) 
(234) 


Abu Dawud 2/179, Ahmad 3/411 da Al-Baghawi a cikin 
Sharh as-Sunnah 7/128. Albani ya ce isnadinsa hasan ne. 
Duba Sahih Abu Dawud 1/354. 


Muslim 2/888. 


Tirmizi, duba: Sahih Tirmizi 3/184 da Al-Ahaadeeth As- 
Sahihah 4/6. 


Muslim 2/891. 


Bukhari da Fat'hul Bari 3/581, 583 da 584 da kuma 
Muslim. 


Bukhari tare da Fat'hul Bari 1/210, 390, 414, da Muslim 
4/1857. 


Bukhari tare da Fat'hul Bari 8/441; duba Sahih Tirmizi 
2/103, 2/235, da Musnad 5/218. 


Abu Dawud, Tirmizi da Ibn Majah. Duba Sahih Ibn 
Majah 1/233 da Irwaul Ghalil 2/226. 


Muslim 4/1728. 


Ahmad 4/447, Ibn Majah da Malik. Duba: Sahihul Jami' 
1/212 da bayanin hadisan Zadul Ma'ad 4/170. 


Bukhari da Fat'hul Bari 6/181 da Muslim 4/2208. 


Muslim 3/1557 da Baihaki 9/287. Abin da ke tsakanin 
baka biya daga riwayar Baihaki ce 9/287. 


Ahmad 3/419 da isnadi mai inganci, da Ibn As-Sunni 
hadisi na 637. Duba: Majma'ul Zawa'id 10/127 da 
bayanin Ama'ut ga hadisan Sharhul Tahawiyah, Shafi 


1133. 


Bukhari da Fathul Bari 11/101. 
Muslim 4/2076. 
Abu Dawud 2/85, Tirmizi 5/569, da Hakim, kuma ya 


160 


(235) 


(236) 


(237) 


(238) 
(239) 


(240) 


(241) 


(242) 


(243) 
(244) 


(245) 
(246) 


(247) 


(248) 
(249) 
(250) 


inganta shi, Zahabi kuma ya yi muwafaka da shi 1/511. 
Duba: Sahih Tirmizi 3/182 da bayanin Ama'ut ga hadisan 
Jami'ul Usul 4/389-390. 


Tirmizi, Al-Nasa'i 1/279 da Hakim. Duba: Sahih Tirmizi 
3/183 da bayanin Arna'ut ga hadisan Jami'ul Usul 4/144. 


Muslim 1/350. 

Muslim 4/2075. 

Bukhari 7/168 da Muslim 4/2071. 
Bukhari 7/67, da Muslim 4/2071. 
Bukhari 7/168 da Muslim 4/2072. 
Muslim 4/2072. 

Muslim 4/2073. 


Tirmizi 5/511 da Hakim 1/501, ya inganta shi, kuma 
Zahabi ya yi muwafaka da shi. Duba: Sahihul Jami” 
5/531 da Sahih Tirmizi 3/160. 


Bukhari da Fat'hul Bari 11/213 da Muslim 4/2076. 
Muslim 3/1685. 

Muslim 4/2072 da Abu Dawud 1/220. 

Muslim 4/2073. 


Tirmizi 5/462, Ibn Majah 2/1249 da Hakim 1/503, kuma 
ya inganta shi, Zahabi kuma ya yi muwafaka da shi. 
Duba: Sahihul Jami” 1/362. 


Ahmad hadisi na 513 da isnadi mai inganci. Duba: 
Majma'ul Zawa'id 1/297. Hafiz Ion Hajar ya ce Nasa'i ya 
ruwaito shi, kuma Ibn Hibban da Hakim sun inganta shi. 


Bukhari tare da Fat'hul Bari 10/88, da Muslim 3/1595. 


161 


(251) 


(252) 
(253) 
(254) 
(255) 
(256) 
(257) 
(258) 
(259) 


(260) 
(261) 
(262) 
(263) 
(264) 


(265) 


(266) 


TA OA 
ت۳۲‎ 
¿Ju من أذكارا لكاب‎ 


NAN 


بلغة هوسا 


AES 
ANAE 


۲۰ هد 


